
มหาเถรประวัติและผลงาน 
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงด็ 

(มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) 

เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ 
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) 

และกรรมการมหาเถรสมาคม 

พระมหาเถระผู้มีอายุ ๕ แผ่นดิน อายุ ๑๐๑ ปี พรรษา ๘๒ 




















คำปรารภผู้รวบรวม 

ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร) เป็นศิษย์พระกรรมฐานสาย 
หลวงปูมื่นมาตั้งแต่เป็นสามเณร เคยออกธุดงค์ติดตามพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาขโม และคณะ ไป 
ในหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนที่จะตัดสินใจมาศึกษาพระปริยัติธรรม เพราะเห็น 
ว่าตนเองยังเด็กเกินไปในขณะนั้น เนื่องจากมีสามเณรในวัยเดียวกันเป็นไข้ป่ามรณภาพ 

แม้จะศึกษาพระปริยัติธรรมจนจบการศึกษา ป.ธ.๙ อันเป็นหลักสูตรขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ 
ดำรงตำแหน่งต่างๆ ทางคณะสงฆ์มากมาย และได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จ 
พระราชาคณะแล้วก็ตาม แต่ยังถือวัตรปฏิบัติแบบพระกรรมฐานที่เคยได้รับการสั่งสอนมาจากครูบา 
อาจารย์ใม่เปลี่ยนแปลง เป็นที่เคารพศรัทธายิ่งของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายตลอดมา 

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 
๑๗.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ ๑๐๑ ปี พรรษา ๒๘ 

สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองศ์ ไปในการ 
พระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เมรุหลวงหน้า 
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้รวบรวมได้รับเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เมื่อครั้งยังคงดำรง 
สมณศักดิ 6 ท พระอุดมญาณโมลี รับให้เข้ามาอยู่ศึกษาเล่าเรียนในวัดล้มพันธวงศ์แห่งนี้ตั้งแต่เป็น 
สามเณร โดยเมตตาให้อยู่เป็นสามเณรอุปัฏฐากที่กุฎีของท่านเกือบ ๔ ปี จนถึงกาลอุปสมบทเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เมตตาจัดการเรื่องการอุปสมบทให้ทุกอย่าง รวมทั้ง 
เมตตาช่วยอนุเคราะห์มาโดยตลอด 

ด้วยสำนึกในเมตตาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ที่ได้เมตตามาโดยตลอด จึงรวบรวม 
ประวัติและผลงานของหลวงปูท่าน เพื่ออนุชนรุ่นหลังจักได้อนุสรณ์รำลึกถึงปฏิปทาสัมมาปฏิบัติ 
และน่าไปปฏิบัติสืบต่อไป 

พระมหาสำรวย นาควโร (บานชัยภูมิ) 
วัดส้มพันธวงศ์วรวิหาร 


๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 


ชาติกาลและชาติภูมิ 

ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) มีชาติกาลและชาติ 
ภูมิที่บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อยังมีเขตปกครอง 
เป็นอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 

วงศาคณาญาติฝ่ายโยมบิดาเป็นชาวไร่ชาวนา บ้านเหล่าเขวา ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอ 
หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อยังมีเขตปกครองเป็นอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปู 
ชื่ออ้วน ย่าไม่มีใครจำชื่อได้ มีบุตรธิดา ๖ คน คือ 

๑. แม่นวนี ๒. พ่อส่วนี ๓. แม่เสนี ๔. พ่อมอี ๕. พ่อสี ๖. พ่อช่วย 

วงศาคณาญาติฝ่ายโยมมารดาเป็นชาวไร่ชาวนา บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัว 
ตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อยังมีเขตปกครองเป็นอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ตา 
ชื่อเฟือน ยายชื่อสีทา มีบุตรธิดา ๑๑ คน คือ 

๑. แม่ปัด ๒. แม่กา ๓. แม่อำคา ๔. แม่ตาตำ ๕. แม่แวง ๖. พ่อแข็ง 

๗. พ่อแงง ๘. แม่แดง ๙. แม่แตง ๑๐. แม่ดิง ๑๑. พ่อยอน 

มีนามเติมว่า กงมา (ต่อมา เมื่อมาอยู่ที่วัดส้มพันธวงศ์แล้ว พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ 
พระมหาวัชขมังคลาจารย์ นิทฺเทสกเถร พระอุปัชฌาย์และอดีตเจ้าอาวาสวัดส้มพันธวงศ์ รูปที่ ๙ 
เปลี่ยนให้เป็น มานิด เมื่อครั้งอุปสมบท) ฉายา กาวโร สกุล ก่อบุญ 

เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑ คํ่า เดือนยี่ ปีมะเส็ง นพศก 
จุลศักราช ๑๒๗๙ (ร.ศ. ๑๓๖) ที่บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัด 
อำนาจเจริญ โยมบิดาชื่อช่วย โยมมารดาชื่อกา สกุล ก่อบุญ เป็นบุตรคนที่ ๔ ในจำนวนพี่พ้อง ๑๑ 
คน คอ 

๑. บุตรชายชื่อบุญหนา (ถึงแก่กรรมแต่ยังเล็ก) ๒. นายหมาน 

๓. นางอ่อนสา ๔. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต) 

๕. นางสุตา ๖. นายเสาร์ 

๗. หญิงไม่ทราบชื่อ (ถึงแก่กรรมแต่ยังเล็ก) ๘. กำพ้นเหลา 

๙. นางเภา ภารมาตย์ ๑๐. นายเนาว์ 


๑๑. นางลุน ชระมาตร 


การศึกษาเบื้องต้น 

พ.ศ. ๒๔๗๐ อายุ ๑๐ ปี เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลหนองแก้ว ซึ่ง 
ตั้งอยู่ที่ศาลาวัดบ้านโคกเลาะ เรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ ๑ ปลายปีจวนจะสอบไล่ประจำปี แต่มีเหตุ 
จำต้องหยุดการเรียน คือ ถูกครูใหญ่ลงโทษโดยไม่ยุติธรรม ถูกตีจนมือแตก ด้วยความผิดเพียงไม่ 
ไปพบหลังจากให้นักเรียนไปตามตัว ที่ไม่ไปหาหรือไปพบครูใหญ่ไม่ได้นั้น เวลานั้นพักเที่ยง ครู 
ประจำชั้นซึ่งเป็นครูน้อยได้ไชให้ไปหายางมะตูม เพื่อมาติดหนังสือที่ขาด เมื่อทำธุระให้ครูน้อยเสร็จ 
แล้ว ก็กลับไปโรงเรียนซึ่งเป็นเวลาเข้าเรียนพอดี จึงไม่สามารถไปพบครูใหญ่ตามคำสั่งที่ให้ไปพบ 
ได้เป็นเหตุให้ครูใหญ่ไม่พอใจ จึงได้เรียกไปตีต่อหน้านักเรียนทั้งโรงเรียน ตีจนมือแตกกำไม่เข้า 

ด้วยความน้อยใจจึงตัดสินใจออกจากโรงเรียน ตั้งใจว่าจะเดินทางไปผจญภัยตามยถากรรม 
ทางภาคกลาง แต่ยังไม่ทันได้ไปในขณะนั้น เพราะขาดผู้นำทาง และเพื่อนร่วมเดินทาง 

การบรรพชา 

พ.ศ. ๒๔๗๒ บิดามารดาและญาติพี่น้องนำตัวไปบวชเป็นสามเณรมหานิกาย ที่วัดบ้านบ่อ 
ชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านพร้อมกับ 
เพื่อนรุ่นพี่ชื่อชัย โดยมีท่านญาคูโม้ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านบ่อชะเนงในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ 

ขณะที่เป็นสามเณรอยู่วัดนั้นเป็นเวลาหนึ่งปี เรียนหนังสือธรรมบ้าง ต่อสวดมนต์เวลาคํ่าบ้าง 
นอกจากนั้น ก็'รดนั้าต้น'หมาก ต้นมะพร้าว เป็นต้น ไม่เห็นทางที่จะก้าวหน้า แม่ในปีนั้นจะมีการเปิด 
สอนนักธรรมตรีที่วัดนั้น และที่บ้านใกล้เคียงก็มีสำนักเรียนมูลภัจจายน์ แต่ก็ยังไม่ศรัทธา ไม่มี 
อุตสาหะ 

ออกธุดงค์กรรมฐาน 

หลังจากออกพรรษาแล้ว มีพระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสึโล พระอาจารย์ 
มื่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์สิงห์ ขนุตยาคโม พร้อมคณะพระธุดงค์กรรมฐาน ได้มาปักกรดสอน 
กรรมฐานอยู่ที่วัดร้างบ้านก่อบ่อ บ้านบ่อชะเนง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปูขาว อนาลโย ผู้มีศักดิ้ 
เป็นลูกผู้พี่ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ 

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เมื่อครั้งยังเป็นสามเณรกงมา มีความศรัทธาในปฏิปทาสัมมา 

ปฏิบัติของครูบาอาจารย์สายกรรมฐานยิ่งนัก จึงได้เข้ามากราบขอเป็นศิษย์ ออกเดินธุดงค์ติดตาม 


คณะไปกับครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร 
และอุบลราชธานี 

พ.ศ. ๒๔๗๓ ออกเดินธุดงค์กรรมฐานพร้อมกับคณะครูบาอาจารย์โดยผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด 
จังหวัดมหาสารคาม ไปยังจังหวัดขอนแก่น จำพรรษาที่ป่าช้าเหล่างา ปัจจุบัน คือ วัดป่าวิเวกธรรม 
ตำบลพระลับ อำเภอเมือง วังหวัดขอนแก่น ญัตติเป็นสามเณรธรรมยุตที่ป่าช้าเหล่างาแห่งนี้ โดยมี 
ท่านพระอาจารย์สิงห์ ขนุตยาคโม เป็นพระอุปัชฌาย์[ดยอนุมัติของท่านพระครูพิศาลอรัญญเขต 
(จันทร์ เขมิโย) เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ และเจ้าคณะวังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) ออกพรรษาแล้วเดิน 
ธุดงค์กรรมฐานไปยังวังหวัดชัยภูมิ กับอาจารย์กรรมฐานผู้เป็นหัวหน้าคณะ ชื่อพระอาจารย์อุ่นเนื้อ 
พำนักอยู่ที่วัดป่าสุวรรณไพโรจน์ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์สิงห์ 
ขนุตุยาขโม เคยมาอยู่พำนักจำพรรษาเมื่อครั้งก่อน 

พ.ศ. ๒๔๗๔ จำพรรษาที่วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง วังหวัดนครราชสีมา เป็นปีแรกที่เริ่ม 
สร้างวัด ซึ่งหลวงชาญนิคม ผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด ได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์สิงห์ ขนุตฺยาคโม 
จากวังหวัดขอนแก่นมาเป็นเจ้าอาวาส และอบรมสั่งสอนประชาชนชาวนครราชสีมา ท่านพระ 
อาจารย์สิงห์จึงนิมนต์พระกรรมฐานที่เป็นศิษย์ให้มาจำพรรษารวมกันที่วัดป่าสาลวัน จึงติดตามพระ 
อาจารย์อุ่นเนื้อ มาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสาลวันในครั้งนั้นด้วย 

มูลเหตุแห่งการศึกษาพระปริยัติธรรม 

พ.ศ. ๒๔๗๕ ออกพรรษาแล้วเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติโยม ที่บ้านบ่อชะเนง วังหวัด 
อำนาจเจริญ จากนั้นตั้งใจจะออกธุดงค์กรรมฐานติดตามอาจารย์และเพื่อนสามเณรที่แยกย้ายกันไป 
หลังจากจำพรรษาที่วัดป่าสาลวันแล้ว พอดีได้ทราบข่าวว่าเพื่อนสามเณร ๒ รูป ที่เช้าป่าออกปฏิบัติ 
พระกรรมฐานล่วงหน้าไปก่อนมรณภาพเพราะไข้ป่า จึงเกิดความคิดว่าเรายังเด็กเกินไปที่จะเช้าป่า 
ในวัยนื้ควรจะศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเสียก่อน จึงตัดสินใจเดินทางไปยังวังหวัดนครพนม 
เพื่อแสวงหาสถานที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ได้อยู่จำพรรษาที่วัดอรัญญิกาวาส (วัดโพน 
แก้ว) อำเภอเมือง วังหวัดนครพนม เริ่มเรียนปริยัติธรรมที่วัดอรัญญิกาวาสเป็นเวลา ๔ ปี 

หลวงป่เกิ่ง อธิมุตุตโก ฝากให้มาอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ 

พ.ศ. ๒๔๗๙ ท่านพระอาจารย์เกิ่ง อธิมุต.ตโก วัดโพธิ้ชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม ได้พบกับพระเดชพระคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทุเทสกเถร) เมื่อครั้ง 


ยังดำรงสมณศักดิ 6 ท พระรัชชมงคลมุนี เจ้าอาวาส'รัดดัมพัแธ'วงศ์ รูปที่ ๙ ขณะท่านเดินทางไป 
ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่จังหวัดระยอง ท่านพระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตฺตโก ได้กล่าวฝากสามเณรกับท่าน 
เจ้าอาวาสวัดส้มพันธวงศ์ พระเดชพระคุณท่านก็เมตตารับ 

เมื่อฝากเรียบร้อยแล้ว ท่านพระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตฺตโก ส่งข่าวไปบอกว่าได้ฝากให้อยู่ที่ 
วัดส้มพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้เดินทางลงมาได้ โดยกำชับให้พระช่วยอธิบายเส้นทางการ 
เดินทางและชักซ้อมจนเข้าใจดี จึงพร้อมกับเพื่อนชื่อ สามเณรทองทิพย์ (ต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็น 
ไพบูลย์ ภายหลังได้กลับไปอยู่จังหวัดสกลนคร ได้วับพระราชทานสมณศักดี้ ที่ พระเทพสุเมธี เป็น 
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโพนเมือง อดีตเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) มรณภาพแล้ว) ออกเดินทางจาก 
นครพนม ไปพักที่สกลนคร และเดินทางไปชื้นรถไฟที่อุดรธานี ในสมัยนั้นรถไฟไม่ได้แล่นรวดเดียว 
ถึงกรุงเทพฯ ต้องแวะพักที่ขอนแก่น และนครราชสีมา 

เมื่อลงรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ก็เข้าไปถามตำรวจว่าวัดล้มพันธวงศ์ไปทางไหน เมื่อ 
ทราบแล้วก็เดินเท้ามาและแวะถามมาเรื่อย ๆ จนถึงกำแพงวัดก็จวนพลบคํ่า เมื่อเข้ามาในวัดทราบ 
ว่าท่านเจ้าอาวาสไปประชุม วันนั้นกว่าท่านจะกลับประมาณสี่ทุ่ม พระจึงจัดให้พักที่กุฎีสนประสาท 

เข้าวันรุ่งชื้นหลังฉันเข้าแล้วไดีไปกราบพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาส เขียนใบวับรอง ท่าน 
ได้เมตตาใหํไปอยู่ที่กุฎีนิตยเกษม โดยให้อยู่ในการปกครองดูแลของท่านเจ้าคุณ พระเนกขัมมมุนี 
(เฉย ยโส) (ภายหลังดำรงสมณคักติ 6 ที่ พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดส้มพันธวงศ์ รูปที่ ๑๐) 
จากนั้นก็อยู่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดส้มพันธวงศ์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ 

การอุปสมบท 

อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดล้มพันธวงศ์ เขตล้มพันธวงศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ขณะมีอายุ ๒๐ ปี โดยมี 

- พระเดชพระคุณ พระมหาวัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทุเทสกเถร) เมื่อยังดำรงสมณศักดิ 6 ที่ 
พระรัชชมงคลมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดล้มพันธวงศ์ รูปที่ ๙ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

- พระครูสุวรรณรังษี (สุวรรณ ชุดินฺธโร) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส้มพันธวงศ์ 
เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

- พระเนกขัมมมุนี อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดัมพันธวงศ์ขณะเป็นพระครูปลัดเส็ง ทินฺนวโร 
เป็นพระอนสาวนาจารย์ 


การศึกษานักธรรมและบาลี 


พ.ศ. ๒๔๗๖ 
พ.ศ. ๒๔๗๘ 
พ.ศ. ๒๔๘๐ 
พ.ศ. ๒๔๘๑ 
พ.ศ. ๒๔๘๔ 
พ.ศ. ๒๔๘๖ 
พ.ศ. ๒๔๘๘ 
พ.ศ. ๒๔๙๒ 
พ.ศ. ๒๔๙๙ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สมณศักด้ที่ได้รับ 

๕ ธันวาคม ๒๔๙๙ 
๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ 
๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ 
๕ ธันวาคม ๒๕๑๙ 
๕ ธันวาคม ๒๕๓๒ 


๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ 


สอบได้นักธรรมชั้นตรี 

สอบได้นักธรรมชั้นโท 

สอบได้ประโยค ป.ธ.๓ 

สอบได้ประโยค ป.ธ.๔ และนักธรรมชั้นเอก 

สอบได้ประโยค ป.ธ.๕ 

สอบได้ประโยค ป.ธ.๖ 

สอบได้ประโยค ป.ธ.๗ 

สอบได้ประโยค ป.ธ.๘ 

สอบได้ประโยค ป.ธ.๙ 

สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดี้ สาขาพุทธศาสตร์ 


เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอริยเมธี 
เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกวี 
เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญามุนี 
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมบัณฑิต 
ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ้เป็นพระราชาคณะ 
เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ 

"พระอุดมญาณโมลี ลีลาจารวราภรณ์ สาทรหิตานุหิตวิมล 
โสภณธรรโมวาทานุสาสนี ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุติกคณิสสร 
บวรลังฆาราม คามวา สี" 

ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่ 
"สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จาตุรงคประธานวิสุต พุทธพจนมธุรธรรมวาที 
ตรีปิฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจารวัตร พุทธบริษัทปสาทกร 
ธรรมยุตดิกคณิสสรบวรลังฆาราม คามวาสี อรัณยวา สี" 


หน้าที่ภายในวัด 


พ.ศ. ๒๔๘๑ 

เป็นครูผู้ช่วยสอนบาลีไวยากรณ์ 

พ.ศ. ๒๔๘๔ 

เป็นครูสอนบาลีไวยากรณ์ 

พ.ศ. ๒๔๘๖ 

เป็นครูสอนธรรมบทชั้นต้น 

พ.ศ. ๒๔๘๗ 

เป็นครูสอนธรรมบทชั้น ป.ธ.๓ 

พ.ศ. ๒๔๘๘ 

เป็นครูสอน ป.ธ.๔ และเป็นครูสอน ป.ธ.๕ - ป.ธ. ๖ ในปีต่อ ๆ มา จน 


พ.ศ. ๒๔๙๘ 
พ.ศ. ๒๕๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๑๔ 


เป็นครูใหญ่ประจำสำนักเรียนวัดส้มพันธวงศ์ เป็นผู้อำนวยการศึกษา เป็นกรรมการสงฆ์ เป็น 
เลขานุการวัด และเลขานุการกรรมการจัดผลประโยชน์วัด 

ได้รับตราตั้งเป็นครูสอนปริย้ตธรรมสำนักเรียนวัดส้มพันธวงศ์ 
เป็นรองเจ้าอาวาสวัดส้มพันธวงศ์ 
เป็นเจ้าอาวาสวัดส้มพันธวงศ์ (๓ กันยายน ๒๕๑๔) 

เป็นพระอุปัชฌายะวิสามัญ 

หน้าที่เกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนา 

เป็นเลขานุการเจ้าคณะธรรมยุต จังหวัดธนบุรี-นนทบุรี-ปทุมธานี 
เป็นพระวินัยธรจังหวัด 
เป็นผู้ช่วยหัวหน้าพระธรรมธรคณะธรรมยุต 
เป็นรองเจ้าคณะภาค ๘ - ๑๐ (ธรรมยุต) 

เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๐ - ๑๑ (ธรรมยุต) 

เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙- ๑๐- ๑๑ (ธรรมยุต) 

เป็นเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๒๑ ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคดญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล 
มหาดังฆปริณายก (วาสนมหาเถร) วัดราชบพิธฯ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระสังฆราชพระองศ์ที่ 
๑๘ แต่งตั้งให้ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เมื่อครั้งมีสมณศักดิ 6 ที่ พระธรรมบัณฑิต เป็น 
กรรมการมหาเถรสมาคมครั้งแรก และได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
มหาเถรสมาคมมาโดยตลอดในกาลต่อมา จนได้รับโปรดเกล้าพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จ 
พระราชาคณะ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ จึงได้เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่งสืบต่อมา 
จนถึงกาลมรณภาพ 


พ.ศ. ๒๔๘๕ 
พ.ศ. ๒๔๙๙ 
พ.ศ. ๒๕๐๓ 
พ.ศ. ๒๕๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๑๖ 
พ.ศ. ๒๕๑๙ 


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูและและบริหาร 
คณะสงฆ์ธรรมยุตทั้งหมดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ๓ พระองค์ คือ 
ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฒนมหาเถร สมเด็จ 
พระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ วัดบวรนิเวศวิหาร และท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงคาคดญาณ 
(อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นเจ้าคณะใหญ่ 
คณะธรรมยุต มาตามลำดับ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ เป็นคณะผู้ปฏิบดหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยมีท่านเจ้าประคุณ 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสนมหาเถร) วัดสระเกศ เป็นประธานคณะผู้ปฏิบดหน้าที่สมเด็จ 
พระสังฆราช 

ตำแหน่งหน้าที่การงานอื่น ๆ ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม 

- กรรมการยกร่างกฎมหาเถรสมาคม 

- กรรมการพิจารณายกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง 

- กรรมการเถรสมาคมธรรมยุต 

- ประธานคณะกรรมการศึกษาสงเคราะห์ 

- ประธานคณะกรรมการพิจารณาตั้งชื่อวัด 

- กรรมการพิจารณาศาสนสมบดกลาง (พศป.) 

- อนุกรรมการยกร่างกฎ และระเบียบมหาเถรสมาคม 

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา 

- กรรมการกิจการต่าง ๆ ที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย 

พุทธศาสนกิจด้านต่าง ๆ 

ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นพระมหาเถระผู้เจริญในสมณพรหมจรรย์ อุดม 
ปัญญาสามารถสอบไล่ได้เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค มีความชำนาญในมคธปริวรรตนวิธี มีปรีชา 
ญาณแตกฉานรอบรูในพระไตรปิฎก มีพรหมจริยวัตรสึลสมาจารสมบูรณ์บริสุทธิ้ เป็นที่เลื่อมใสยิ่ง 
ของพทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้รับพระมหากรณาธิคณโปรดให้เป็นพระราชาคณะโดยลำดับมา 


สมณศักดี้สูงสุด ได้รับพระราชทานโปรดให้สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ก็สังวรรักษาสมณ 
คุณสมบดและระเบียบปฏิบัติประเพณีราชการได้เรียบร้อยเป็นอย่างดี ประกอบพุทธศาสนกิจ 

เป็นอัดหิตปรหิตจรรยาไพศาลแก่พุทธจักรและอาณาจักร 

สรรพกรณียกิจที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้รับภาระปฏิบัติบำเพ็ญโดยลำดับตลอด ๘๑ 
พรรษาในเพศสมณะ ปรากฏเป็นผลดีแก่พระพระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนทั่วไป 
อย่างมาก 

นอกจากการรับภาระหน้าที่ปฏิบัติพุทธศาสนกิจในด้านการปกครองทั่งภายในจัดและคณะ 
สงฆ์เป็นอันมากดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังปฏิบัติในพุทธศาสนกิจด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสน 
ศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้าน 
สาธารณสงเคราะห์ พอจะยกมากลำวสาธกเพื่อเป็นดังฆคุณูปการานุสรณ์ ดังนี้ 

ด้านการจัดการศาสนศึกษา 

- ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ช่วยรับภาระเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมของสำนักเรียนวัดลัม 
พันธวงศ์ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๑ เป็นต้นมา โดยได้รับหน้าที่เป็นครูผู้ช่วยสอนบาลีไวยากรณ์ เป็นครู 
สอนบาลีไวยากรณ์ เป็นครูสอนธรรมบทชั้นต้น เป็นครูสอนธรรมบทชั้น ป.ธ.๓ เป็นครูสอน ป.ธ.๔ 
และเป็นครูสอน ป.ธ.๕ - ๖ ในปีต่อ ๆ มา ตามลำดับ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียน 
จนเป็นครูใหญ่ประจำสำนักเรียนวัดลัมพันธวงศ์และผู้อำนวยการศึกษาในกาลต่อมา 

- เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดดัมพันธวงศ์แล้ว ได้เป็นเจ้าสำนักเรียนโดยตำแหน่ง ทำ 
หน้าที่บริหารจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั่งฝ่ายบาลีและนักธรรมของวัดให้เจริญรุ่งเรือง จนมี 
พระภิกษุสามเณรทั่งภายในวัดและวัดในดังกัดสามารถสอบนักธรรมและบาลีตั้งแต่ ป.ธ.๓ - ป.ธ.๙ 
ได้จำนวนมาก สร้างสำนักเรียนวัดดัมพันธวงศ์ให้เป็นจุดศูนย์กลางของพระภิกษุสามเณรธรรมยุต 
ต่างจังหวัดมีที่มีความต้องการมาศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพมหานคร เพราะในสมัยนั้น มีวัดใน 
กรุงเทพมหานครที่ดังกัดคณะธรรมยุตที่วัดการศึกษาพระปริยัติธรรมไม่มากนัก วัดดัมพันธวงศ์เป็น 
หนึ่งในสำนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยเฉพาะในด้านบาลีที่มีชื่อเสียง ได้ช่วยอนุเคราะห์เอาใจใส่ดูแล 
พระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมที่สำนักเรียนเป็นอย่างดี 

- บริหารจัดการศึกษาของวัดในดังกัดสำนักเรียนวัดดัมพันธวงศ์ คือ วัดอาวุธวิกสิตาราม 
(ต่อมา เมื่อมีพระภิกษุสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น ได้ขอแยกไปตั้งเป็นสำนักเรียนวัดอาวุธวิ 


กสิตาราม) วัดราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีสุทธาวาส วัดทองเนียม และวัดท่าข้าม ให้มีความ 
เจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ สนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้วัดในสังกัดของสำนักเรียนเอาใจใส่ดูแลเรื่อง 
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยฝ่ายบาลีมีพระภิกษุสามเณรของวัดต่าง ๆ สอบผ่านตั้งแต่ ป. 
๑- ๒ จนถึง ป.ธ.๙ ฝ่ายธรรม มีผู้สอบผ่านนักธรรมและธรรมศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี 

- ในขณะดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ 
เป็นรองเจ้าคณะภาค เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค เป็นเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) และเป็นประธาน 
เจ้าคณะภาค ๘- ๙- ๑๐- ๑๑ (ธรรมยุต) มีนโยบายที่สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็น 
อย่างมาก ให้โอกาสสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตภาค ๑๑ และสามเณรสังกัดวัด 
ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสำนักวัดต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงด้านบาลี เช่น วัดสุทธจินดา 
จังหวัดนครราชสีมา วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น ได้ 
เข้ามาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูงต่อที่สำนักเรียนวัดลัมพันธวงศ์เป็นจำนวนมาก ทั้งได้ 
ส่งเสริมสนับสนุนพระดังฆาธิการที่มีภูมิความรู้ด้านนักธรรม-บาลีและมีปฏิปทาสัมมาปฏิบัติตาม 
พระธรรมวินัยเคร่งครัด ใหัมีสมณดักดิ้และตำแหน่งที่สูงขึ้นในทางการปกครอง 

นอกจากในด้านการศึกษาที่ท่านช่วยรับภาระต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว โดยส่วนตนของท่าน 
เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้มีอุตสาหะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสมกับความตั้งใจแรกที่มาอยู่ 
ที่วัดลัมพันธวงศ์ สอบผ่าน ป.ธ.๙ อันเป็นการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ใทย พร้อมทั้งศึกษาหา 
ความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอด ไปปฏิบัติคาสนกิจเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมในหลายสำนัก 
และช่วยงานด้านการศึกษาของคณะสงฆ์หลายอย่าง อาทิ 

- ไปปฏิบัติคาสนกิจเป็นครูสอนปริยัติธรรมที่วัดลัตตนารถปริวัตร จังหวัดราชบุรี ๑ ปี 

- ปีสุดท้ายของสงครามโลก ครั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานครถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนัก ต้อง 
หลบภัยไปพักอยู่ที่วัดดอนโค อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และช่วยสอนปริยัติธรรมที่วัดนั้น 
เป็นเวลา ๑ ปี 

- เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลง ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่ วัด 
อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา ๒ ปี 

- ไปบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานแบบยุบหนอพองหนอและเรียนพระอภิธรรมกับพระอาจารย์ 
พม่า ชื่อภัททันตะ อูวิสาสะ ที่วัดปรก ถนนตก ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ เดือน 


- เป็นนักศึกษาสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 
มหาวิทยาลัยชั้นสูงทางพุทธศาสนา รุ่นแรก 

- เป็นกรรมการนำข้อสอบธรรมและบาลีไปเปิดสอบต่างจังหวัดแทนแม่กองธรรม 
สนามหลวง และแม่กองบาลีสนามหลวง 

- เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง 

- เป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง โดยในสมัยหลังขณะที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ มี 
สุขภาพแข็งแรงนั้น เป็นกรรมการตรวจบาลีชั้น ป.ธ. ๘- ๙ ซึ่งต้องเป็นผู้อุดมด้วยปัญญาด้านบาลี 
จริง ๆ เท่านั้น จึงจะสามารถตรวจประโยคบาลีชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยได้ 

- เป็นกรรมการจัดการศึกษานักธรรมและบาลีที่วัดป่าชัยรังสี จังหวัดสมุทรสาคร 

- เป็นกรรมการสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 
มหาวิทยาลัยชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา 

ด้านการเผยแผ่ 

ภายในวัด 

- เป็นผู้เอาใจใส่ในการอบรมสั่งสอนประชาชนมาโดยตลอด ทุกวันพระช่วงเข้า ท่านเจ้า 
ประคุณสมเด็จฯ จะเป็นองค์แสดงธรรมเทศนาเป็นประจำเสมอมา 

- เป็นองค์พระธรรมกถึกต้นแบบให้กับพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย เอาใจใส่ในการฟิกอบรม 
สั่งสอนพระภิกษุสามเณรใหํฟิกห้ดการเทศน์ ตามแบบที่พระอุปัชฌาย์ได้เคยฟิกหัดไวิในอดีด ในทุก 
วันพระช่วงบ่ายจะให้พระภิกษุสามเณรสลับกันชื้นแสดงธรรมเทศนาแก่พุทธศาสนิกชน เพื่อเป็น 
การฟิกหัดการเทศน์ 

- เป็นประธานในการจัดอบรมวาทศิลป็และฟิกหัดการแสดงธรรมให้กับพระภิกษุสามเณร 
วัดดัมพันธวงศ์ มีพระภิกษุสามเณรทั้งภายในวัดและต่างวัดสำเร็จหลักสูตรนี้จำนวนหลายรุ่น 
สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมนำวิธีการไปใชในการเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนา 


- อบรมสั่งสอนเรื่องกรรมฐานตามแบบครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐาน แก่พุทธศาสนิกชน 
ที่สนใจมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรเอาใจใส่ในการปฏิบัติกรรมฐานควบคู่ 
กับการศึกษาพระปริยัติธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้อบรมกรรมฐานแก่ผู้สนใจด้วย 

- นิมนต์ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานมาแสดงธรรมและอบรมสั่งสอนกรรมฐานแก่ 
อุบาสกอุบาสิกา ณ วัดส้มพันธวงศ์ อยู่เป็นประจำ 

- เปิดให้มีการอบรมสั่งสอนการนั่งกรรมฐานและอบรมสมาธิภาวนาในทุกวันอาทิตย์ เวลา 
๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา โดยท่านเป็นผู้สอนเองบ้าง มอบหมายให้พระเดช 
พระคุณ พระเทพสารมุนี (เพชร สารธมโม) เมื่อครั้งดำรงสมณคักติ 6 ท พระปริยัติสารสุธี และพระครู 
ธรรมคุณาลังการ (นาค อตฺถวโร) เป็นผู้สอนบ้าง มีประชาชนสนใจมาฟิกกรรมฐานจำนวนมาก ไม่ 
ว่าจะเป็นลูกเสือชาวบ้านที่ท่านเป็นประธานอบรมทั้งสองรุ่น และประชาชนทั้วไปที่สนใจ 

- ได้เมตตาอนุญาตและสนับสนุนให้แม่ชีบุญมี เวชสาร แม่ชีในดังกัดวัดส้มพันธวงศ์ เปิด 
สอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้ที่สนใจ ณ บ้านพักอุบาสิกาวัดส้มพันธวงศ์ มีผู้สนใจมาปฏิบัติกรรมฐาน 
จำนวนมากสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

- เป็นประธานในการฟิกอบรมอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ณ วัดส้มพันธวงศ์ มีสุภาพสตรีเข้ามา 
สมัครปฏิบัติธรรมในโครงการดังกล่าวหลายร้อยคน 

- สนับสนุนให้พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลัมพันธวงศ์เป็นพระธรรมทูตออกไปปฏิบัติ 
คาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ อาทิ พระเดชพระคุณ พระเทพสารมุนี (เพชร 
สารธม.โม) ปฏิบัติคาสนกิจเป็นเจ้าอาวาสที่วัดพุทธรัตนาราม ร้ฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา, 

ท่านเจ้าคุณ พระราชกิตติวิมล (พนม รดตวโน) ปฏิบัติศาสนกิจเป็นคณะกรรมการบริหารวัด 
พุทธดัลดัส รัฐเทิกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา, พระครูสิริปัญญาเมธี (บุญแถม ภทฺราวุโธ) ปฏิบัติ 
ศาสนกิจเป็นเจ้าอาวาสที่'วัดมอน'ท[กเมอ'รื่พุทธาราม รัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา, พระครู 
ธรรมคุณาลังการ (นาค อดถวโร) ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตที่วัดพุทธเบญจพล ดังเง่นเซลโบ 
ลด เมืองฮาเนา ประเทศเยอรมนี, พระครูสิริปัญญาเมธี (เชาวรา ธม.มปุฌฺโญ) เมื่อครั้งยังเป็นพระ 
มหาเชาวรา ธม.มปุฌ.โญ ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตและเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะ 
สงฆ์ธรรมยุตประเทศสหรัฐอเมริกา (สมัยที่ พระเดชพระคุณ พระเทพสารมุนี เป็นประธาน) ที่วัด 


พุทธรัตนาราม รัฐเท็กชัส ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสนับสนุนให้พระสงฆ์ในวัดส้มพันธวงศ์ออก 
ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศอีกหลายประเทศ 

- สนับสนุนให้พระสงฆ์วัดส้มพันธวงศ์ซึ่งทรงความรู้ทางด้านพระปริยัติธรรมและทางโลก 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระวิทยากรช่วยสอนวิชาการทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่าง ๆ อันเป็น 
การปรับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ทันกับยุคสมัย 

การเผยแผ่อื่น ๆ 

- เป็นผู้แทนไปเปิดปฐมนิเทศพระธรรมทูตประจำจังหวัด สายที่ ๕ แทนเจ้าประคุณ สมเด็จ 
พระมหามุนีวงศ์ (จนฺทปชุโชตมหาเถร) วัดนรนาถสุนทริการาม หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๕ 

- พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๕ 

- เป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล ในโอกาส 
ต่าง ๆ เช่น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 
๙ เป็นต้น 

- เป็นประธานอำนวยการศูนย์ฟิกอบรมพระธรรมกถึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดบึงพระ 
ลานชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

- จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ธรรมโอวาทของครูบาอาจารย์ และหนังสือทางพระพุทธศาสนาที่ 
น่าสนใจ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันอดีตเจ้าอาวาส วันฉลองอายุวัฒนมงคล 
เป็นต้น ทั้งในส่วนที่ท่านเขียนชื้นเองและที่ท่านเห็นว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจอื่น ๆ ท่านจะขอ 
อนุญาตผู้เป็นเจ้าของแล้วน่ามาจัดพิมพ์เผยแพร่ 

- มีหน้าที่ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกจำนวนมาก ทั้งในส่วนตนของท่าน และตามที่ 
ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคม 

ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

- พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๔ ขณะเป็นรองเจ้าอาวาสและเป็นคณะกรรมการพัฒนาวัดล้ม 

พันธวงศ์ได้ดำเนินการย้ายโรงเรียนวัดส้มพันธวงศ์ ซึ่งเป็นอาคารไม้เก่าแก่สองชั้น ตั้งอยู่ในเขตวัด 
ด้านทิศตะวันออก(บริเวณกุฏิ ๕ ชั้นในปัจจุบัน)ย้ายมาอยู่ในด้านทิศตะวันตกของวัดพร้อม 


ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร จัดสร้างอาคารเรียนสูง ๔ ชั้น เพื่อเป็นสถานศึกษาของโรงเรียนวัดส้ม 
พันธวงศ์ 

- เป็นองศ์อุปกัมภ๎โรงเรียนวัดส้มพันธวงศ์มาโดยตลอด เช่น มอบทุนการศึกษาให้กับ 
นักเรียนในโอกาสต่าง ๆ ทุกปี มอบอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นให้กับโรงเรียนหลายครั้ง เป็นองศ์ 
ปฐมในการเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดส้มพันธวงศ์ตามพระราชบัญญต 
การศึกษาแห่งชาติ หากทางโรงเรียนมีโครงการใดที่จำเป็นและขาดงบประมาณดำเนินการ ท่านเจ้า 
ประคุณสมเด็จฯ วักดำเนินการหาทุนสนับสนุนเพิ่มเดิมให้ เอาใจใส่ดูแลเรื่องการจัดการศึกษาให้กับ 
เยาวชนของโรงเรียนวัดส้มพันธวงศ์มาอย่างต่อเนื่อง 

- เป็นองศ์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนวัดส้มพันธวงศ์ 

- เป็นองศ์ประธานอุปถัมภ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดบ่อชะเนง 
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นวัดที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เคยบรรพชาเป็น 
สามเณรครั้งแรก และเป็นวัดบ้านเกิดของท่าน ในแต่ละปีจะจัดหาหนังสือนักธรรมและหนังสือบาลี 
มอบให้กับวัดบ่อชะเนง เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร 

- บริจาคสร้างอาคารเรียน “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ , ให้แก่โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง ตำบล 
หนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

- มอบอุปกรณ์การศึกษาด้านบาลีให้กับวัดตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง 
เป็นสำนักเรียนที่จัดการศึกษาด้านบาลี นักธรรม และสามัญ พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนการศึกษา 
จำนวน๒๐,๐๐๐ บาท โดยทุนดังกล่าวนี้ ทางคณะสงฆ์วัดตากฟ้าได้นำไปเป็นทุนเบื้องต้นเพื่อ 
จัดตั้งเป็นมูลนิธิทางการศึกษาของวัด 

- เป็นคณะกรรมการสร้างโรงเรียนประชามงคล ณ วัดถํ้าวังหิน ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอ 
หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการพัฒนาห้วยองคดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

- มอบกัปปิยกัณฑ์บริจาคเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่วัดและสถานศึกษาต่าง ๆ อีก 
จำนวนมาก ทั้งในส่วนที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้มอบให้เอง และตามที่มีผู้ขอรับการสงเคราะห์ 


มา 


ด้านสาธารณูปการ 

ภายในวัด 

- พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๔ ขณะดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดส้มพันธวงศ์ เป็น 

คณะกรรมการพัฒนาวัดส้มพันธวงศ์โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระเทพปัญญามุนี (เฉย ยโส) อดีตเจ้า 
อาวาสวัดส้มพันธวงศ์ รูปที่ ๑๐ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พ.อ.ปีน มุทุกันต์ อธิบดีกรมการศาสนา 
ในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณ พระมหารัชขมังค 
ลาจารย์ (เทศ นิทุเทสกเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดส้มพันธวงศ์ รูปที่ ๙ ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ ดำเนินการ 
ก่อสร้างพระอุโบสถสามชั้นที่ยังค้างอยู่ 

รวมทั้งพัฒนาพระอารามในด้านต่าง ๆ ตามแผนงานปรับสภาพภูมิทัศน์ของวัดให้ชัดเจน 
ตามที่พระเดชพระคุณผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ใต้วางไว้ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เช่น มีการใหํรื้อบ้านเช่าห้อง 
แถวไม้เก่าแก่ทรุดโทรมหลายสิบห้องในด้านทิศเหนือและทิศใต้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม สร้าง 
หอกลองและหอระฆังด้านหน้าพระอุโบสถ สร้างกำแพงแก้วรอบเขตพระอุโบสถ พร้อมศาลาราย ๒ 
หลังในเขตกำแพงแก้ว รื้อตึกแถว ๒ ชั้น ด้านทิศตะวันออกริมถนนทรงสวัสดิ้ แล้วสร้างตึกแถว ๓ 
ชั้น จำนวน ๑๒ หลัง สร้างถนนด้านทิศใต้มาจรดทิศตะวันตก สร้างกำแพงกั้นเขตธรณีสงฆ์ แล้ว 
สร้างตึกแถว ๓ ชั้นครึ่ง จำนวน ๑๔ ห้อง ทั้งนี้เพื่อหารายได้บำรุงวัดในอนาคตข้างหน้า อนุญาตให้ 
ทางเทศบาลนครกรุงเทพฯ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ขื้นในด้านทิศตะวันตกของวัด เพื่อใช้เป็น 
สถานที่เรียนของโรงเรียนวัดส้มพันธวงศ์ เป็นต้น 

- พ.ศ. ๒๕๑๔ เมื่อดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดส้มพันธวงศ์แล้ว เป็นประธานดำเนินการ 
ก่อสร้างพระอุโบสถสามชั้นของวัดส้มพันธวงศ์ที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ สืบต่อเนื่องมาจากท่านอดีต 
เจ้าอาวาสทั้ง ๒ รูป 

- พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นประธานก่อสร้างศาลาหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ บริเวณด้านหลังของพระ 
อุโบสถ โดยการอุปถัมภ์ของพระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (พระอาจารย์หนู สุจิตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัด 
ดอยแม่ปัง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมศิษยานุศิษย์ของหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ คือ คุณชูชีพ ศิลปรัตน์ 
พร้อมครอบครัว คุณวัลลภ เจียรวนนท์ พร้อมครอบครัว และคุณประภัสสร - คุณวนิดา พูนพัฒน์ 
ปรีชา และเป็นประธานในการบูรณะอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยใช้งบประมาณจากการทอดผ้าป่า 
สามัคคีของวัดส้มพันธวงศ์ร่วมกับศิษย์ของแม่ชีบุญมี เวชสาร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 


- เป็นประธานกรรมการปรับปรุงการจัดผลประโยชน์ในที่ดินของวัด 

- พ.ศ. ๒๕๔๓ อนุมดให้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ใน 
โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระ 
ชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการอุปถัมภ์ของบริษัท เจียไต๋ 
จำถัด และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำถัด 

- พ.ศ. ๒๕๔๖ อนุมิดให้สร้างอาคารสามัคคีมีบุญ เพื่อเป็นที่พักสำหรับแม่ชีและผู้มาปฏิบัติ 
ธรรม ณ บ้านพักอุบาสิกาวัดส้มพันธวงศ์ งบประมาณ ๓ ล้านกว่าบาท ใช้งบประมาณจากการ 
ทอดผ้าป่าสามัคคีของวัดส้มพันธวงศ์ร่วมกับศิษย์ของแม่ชีบุญมี เวชสาร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เป็นทุนเบื้องต้น ทุนส่วนที่เหลือนั้น แม่ชีบุญมี เวชสาร พร้อมศิษยานุศิษย์เป็นผู้บริจาคทุนก่อสร้าง 

- พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นองศ์ประธานในการบูรณะและฉลองพระปรางค์เก่าแก่ของวัดส้ม 
พันธวงศ์ ซึ่งตามประวัติ พระปรางค์องศ์นี้สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๙๖ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

- พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุมัติให้สร้างอาคารสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ซึ่งมูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยคุณ 
เจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี พร้อมครอบครัว สร้างถวายเนื่องในโอกาสที่ท่านเจ้าประคุณ 
สมเด็จฯ เจริญอายุวัฒนมงคล ๙๘ ปี และท่าพิธีถวายอาคารเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- อนุมัติให้สร้างกุฎีเรือนไทยถาวรานุสรณ์ ซึ่งคุณรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วม 
กดัญฌู เป็นเจ้าภาพสร้างถวายแก่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ โดยมีท่านเจ้าคุณ พระราชสารเวที (โก 
มินทร์ สุภเสโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดล้มพันธวงศ์เป็นผู้ดำเนินการ 

- อนุมัติให้บูรณะตึกมงคลวิทยาชั้นล่าง เพื่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์พระบูรพาจารย์วัดล้ม 
พันธวงศ์และคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อมูลประวิดต่าง ๆ เปิดให้ประชาชน 
เข้ามาศึกษาท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศ 
ไทย 

- อนุมัติให้สร้างอาคารชูชีพ ศิลปรัตน์ ซึ่งเป็นอาคาร๓ ชั้น เพื่อใช้รับรองพระเถรานุเถระ 
รวมทั้งการบำเพ็ญกุศลในโอกาสต่าง ๆ ของวัด 

- อนุมัติให้บูรณะปฏิสังขรณ์ตึกบำเพ็ญคุณ ซึ่งเป็นกุฎีเก่าของพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ 
พระมหารัชขมังคลาจารย์ (เทศ นิทุเทสกเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดดัมพันธวงศ์ รูปที่ ๙ ใช้งบประมาณ 
จากทุนวัตฤมงคล ๑๐๐ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ดำเนินการโดยท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี 


(ปราโมทย์ นาควํโส) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์เจริญอายุวัฒนมงคลครบ 
๑๐๐ ปี ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ 

- เป็นประธานดำเนินการและอนุม้ตโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพระอารามให้เจริญรุ่งเรือง 
สืบต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างเสนาสนะกุฎีที่พักพระสงฆ์ที่ชำรุดและสร้างใหม่ 
อีกหลายหลังให้เป็นอาคารมั่นคงถาวร เช่น กุฎีมณีคุณ กุฎีสารมุนี กุฎีสนประสาท กุฎีนาถประสิทธิ้ 
กุฎีเอนกประสงค์ ๕ ชั้น กุฎีพูลวินิต กุฎีหลวงปูดูลย์ อตุโล กุฎีเทพกิตติมานนท์ เป็นต้น รวมทั้ง 
พัฒนาวัดดัมพันธวงศ์ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น จัดปลูกต้นใม้ยืนต้น ใม้ประดับ สร้างสนามหญ้า 
ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพุทธบริษัททั้งใกลัและไกลวัดที่เข้ามาหาความสงบภายในวัด ใหํได้ 
พักผ่อนและมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นรมณียสถานลันสุขสงบแห่งหนึ่งของเขตดัมพันธวงศ์ 

การสาธารณูปการอื่น ๆ 

- เป็นองศ์อุปถัมภ์การก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุต่าง ๆ ของวัดบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว 
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่านมาโดยตลอด 

-พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๘ เป็นประธานอุปถัมภ์การสร้างศาลาการเปรียญวัดบ่อชะเนง 
จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารทรงไทย ขนาดความกว้าง ๑๑ เมตร เสาคอนกรีต โครงสร้างเป็นไม้เนื้อ 
แข็งมุงถังกะสึ 

- ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นต้นมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับพระสงฆ์จากวัดถัมพันธวงศ์ 
สมาคมถัมพันธวงศ์ วัดดอยแม่ปัง มูลนิธิหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ และมูลนิธิสุจิณฺโณอนุสรณ์ได้ 
ก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุ เช่น กุฎีสงฆ์ ศาลาการเปรียญ อุโบสถ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อถวาย 
เป็นอนุสรณ์แก่หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ ในโอกาสต่าง ๆ ณ วัดดอยแม่ปัง อำเภอพร้าว จังหวัด 
เชียงใหม่ 

- พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่วัดบ่อชะเนง จำนวน ๑๓ ไร่เศษ เป็น 
เงินในขณะนั้น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท หากเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันแล้ว ที่ดินบริเวณดังกล่าวนี้ 
มีมูลค่านับล้านบาท 

- พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ในการบูรณะก่อสร้างพุทธมณฑลโดยมี กรป. 
กลาง กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้ดำเนินงานต่าง ๆ ในสมัยที่พลเอกเกรียงศักดิ้ ชมะนันทน์ 


เป็นนายกรัฐมนตรี ดำเนินงานต่าง ๆ ให้พุทธมณฑลเป็นพุทธสรณียสถานให้มีความสวยงามเป็น 
ศรีสง่าของพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทยดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 

- เป็นคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์ 

- พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นองค์ประธานอุปถัมภ์การจัดสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดบ่อ 
ชะเนง อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนานเจริญ เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งฝ่ายบาลี 
นักธรรม และสามัญศึกษา เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน หลังคามุงกระเบื้อง ขนาดความ 
กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๓๖ เมตร พร้อมสร้างห้องนํ้าประจำโรงเรียนจำนวน ๖ ห้อง สิ้นงบประมาณใน 
ขณะนน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท 

- พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นประธานอุปถัมภ์ในการก่อสร้างกุฏีที่วัดบ่อชะเนง ๑ หลัง เป็นอาคาร 
คอนกรีตมุงหลังคาสังกะสี ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สิ้นงบประมาณในขณะนั้น 
๔๗๐,๐๐๐ บาท 

- พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ติดต่อประสานงานกับกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น 
หน่วยงานดูแลเรื่องการพระพุทธศาสนาในขณะนั้น เพื่อวัดงบประมาณมาก่อสร้างสร้างอุโบสถแบบ 
ประหยัดให้วัดบ่อชะเนง งบประมาณการก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

- พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้เป็นประธานก่อสร้างวิหารหลวงปูขาว อนาลโย ครอบอุโบสถหลังเก่าของ 
วัดบ่อชะนง ซึ่งประดิษฐานพระประธานเก่าแก่และรูปเหมือนของหลวงปูขาว อนาลโย ซึ่งวิหาร 
หลวงปูขาว อนาลโย หลังนี้ มีการบูรณะในปี ๒๕๔๗ อีกครั้ง และท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เป็น 
ประธานเปิดเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นประธานอุปถัมภ์งานสมโภชผูกพัทธสีมาอุโบสถหลังใหม่และวิหารหลวง 
ปูขาวของวัดบ่อชะเนง ในการนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้รับเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ 
และจัดผ้าไตรเป็นไทยธรรมถวายพระสงฆ์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

- เป็นคณะกรรมการสร้างอาคารหอประชุมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์วิทยาเขตสุรินทร์ 

- เป็นคณะกรรมการสร้างอโบสถวัดปราสาทจอมพระ จังหวัดสรินทร์ 


- เป็นคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ อันมีท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหา 
เถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาดังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ เป็นองค์ 
ประธานฝ่ายสงฆ์ในโครงการพัฒนาห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

- เป็นคณะกรรมการสร้างวัดถาวังหินและโรงเรียนประชามงคล ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนา 
ห้วยองคดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

- เป็นองค์ประธานอุปถัมภ์การก่อสร้างวัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอำนาจเจริญ เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่มีอายุร้อยกว่าปี เคยมีพระกรรมฐานสายหลวงปูมั่น ภู 
ริทตฺโต มาอยู่พำนักและอยู่จำพรรษาเพื่อสอนกรรมฐานแก่ญาติโยมที่หมู่บ้านแห่งนี้โดยเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เมื่อครั้งเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่ พระอุดมญาณโมลี ได้มี 
ดำริจะบูรณปฏิสังขรณ์วัดเก่าบ่อแห่งนี้ใหัเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประจำอำเภอหัวตะพาน เพื่อเป็น 
การถวายดักการะครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐาน จึงได้เริ่มด้นมูรณปฏิสังขรณ์วัดเก่าบ่อ เมื่อวัน 
อาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๙ คํ่า เดือน ๖ ปีวอก เป็นวันแรกที่จะมีการ 
ท่าบุญครบรอบวัดเป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่ออุทิศถวายแก่พระบูรพาจารย์และบุรพชนทั้งหลาย ต่อมา 
กรมการศาสนา โดยความเหินชอบของมหาเถรสมาคม ได้ยกวัดบ้านเก่าบ่อ ซึ่งเป็นวัดร้าง ให้เป็น 
วัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๙ 

- พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานดำเนินการสร้าง “พระพุทธตันติสุขไพศาล อุดมมงคลจักวาฬ 
ประสิทธิ้” ขนาดหน้าตักกว้าง ๕.๖ เมตร สูง ๑๐.๔๐ เมตร ประดิษฐาน ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบล 
หนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จนแล้วเสร็จ จัดให้มีพิธีสมโภชเมื่อวันที่ ๒๘ - 
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒนมหาเถร) 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาดังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ 
ทรงเมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำไปบรรจุในองค์พระด้วย 

- พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นประธานดำเนินการสร้างถาวรเจดิยมหาวิหาที่วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบล 
หนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จนแล้วเสร็จ และจัดให้มีพิธีสมโภชและบรรจุพระ 
บรมสารีริกธาตที่ยอดองค์เจดีย์เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ 


- สร้างกุฎีหลังใหญ่ถวายวัดเก่าถุง (ธ) บ้านโพนแพง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งวัดเก่าถุงแห่งนี้ ถือเป็นวัดร้างเก่าแก่ของบ้านบ่อชะเนงอีกแห่งหนึ่ง ต่อมา 
เกิดโรคระบาด จึงมีการย้ายหมู่บ้านไปในที่แห่งใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียง ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ 
เคยไปเยี่ยมวัดแห่งนี้เมื่อครั้งยังมิได้ยกขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา และ สนับสนุนให้ตั้งขึ้น 
เป็นวัดในดังกัดคณะธรรมยุต 

ด้านสาธารณสงเคราะห์ 

- พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๓๐ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ทราบปฏิปทาสัมมาปฏิบัติของหลวงปู 
แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปัง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จากคณะพระสงฆ์วัดลัมพันธวงศ์ใน 
ขณะนั้น เช่น พระครูปลัดเมธาวัฒน์ (ชินเทพ) พระครูวิบูลศีลวงศ์ (จำนงค์ ธมฺมจารี) พระนาค 
อตฺถวโร เป็นต้น ที่เดินทางไปกราบหลวงปูแหวนก่อนหน้านี้จึงเดินทางไปกราบและขอเป็นศิษย์ 
ของหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ หลังจากนั้น ท่านเดินทางไปกราบหลวงปูดลอด นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ 
วัดดัมพันธวงศ์กับหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ และวัดดอยแม่ปัง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์กันมา 
อย่างยาวนาน วัดดัมพันธวงศ์โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นประธาน ได้ขออนุญาตหลวงปู 
แหวน สุจิณฺโณ เพื่อจัดสร้างวัตถุมงคลอันเป็นไปเพื่อการสาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา 
เสนาสนะถาวรวัตถุจำนวนมาก ทั้งในวัดดอยแม่ปังและวัดอื่น ๆ และการสาธารณะอื่น ๆ ของ 
หน่วยงาน องค์กร สมาคมต่าง ๆ จำนวนมาก 

- พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นประธานในการจัดสร้างเหรียญรุ่น “เราสู้” เพื่อแจกเป็นขวัญกำลังใจแก่ 
ทหาร ตำรวจ พลเรือน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามฐานปฏิบัติการชายแดน และตลอดถึงข้าราชการ 

พ่อค้า ประชาชน ผู้บำเพ็ญประโยชน์อันเป็นไปเพื่อรักษาไร้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดย 
จัดสร้างในนามของวัดดัมพันธวงศ์ มีท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นประธาน มีพระครูวิบูลศีลวงศ์ 
เป็นผู้ออกแบบเหรียญ พระครูปลัดเมธาวัฒน์และพระอาจารย์หนู สุจิตฺโต วัดดอยแม่ปัง จังหวัด 
เชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับสมาคมดัมพันธวงศ์ อันมีนายบุญมา พึ่งทอง เป็นนายก 
สมาคม เสร็จแล้วน่าทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
จำนวน๒๒,๕๒๐เหรียญ เป็นเหรียญทองคำจำนวน๙เหรียญเพื่อพระราชทานตามพระราช 
อัธยาศัย และมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน่าไปแจกแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทหาร 
ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดน กระทรวงมหาดไทย ตลอดไปถึงท่านผู้ร่วมออกทุนในการสร้าง 
เหรียญในครั้งนี้ด้วย 


- พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ เพื่อจัดหาทุนและประธานฝ่ายสงฆ์ ดำเนิน 
โครงการจัดสร้างอาคารสุจิณฺโณ ขนาด ๑๕ ชั้น ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

(โรงพยาบาลสวนดอก) เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ฉลองอายุครบ ๙๐ ปี หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ 
วัดดอยแม่ปัง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลเอกเกรียงศักดิ้ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็น 
ประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ในฐานะประธานกรรมการจัดหาทุนฝ่ายสงฆ์ได้ดำเนินการขอ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาต เพื่อจัดสร้างเหรียญประดับพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เพื่อเป็นที่ 
ระลึก โดยมีพระครูวิบูลศีลวงศ์เป็นผู้ออกแบบเหรียญ สำหรับสมนาคุณแก่ผู้บริจาคทรัพย์ร่วมสร้าง 
อาคาร ได้ทุนจากผู้ศรัทธาประมาณ ๙๐ ล้านบาท ประเดิมเริ่มการก่อสร้างอาคารสุจิณฺโณ สูง ๑๕ 
ชั้น ซึ่งพลเอกเกรียงคักดิ้ ชมะนัน'ทน์ นายกรัฐมนตรี ได้อนุมีดงบประมาณของทางรัฐบาลสมทบ 
รวมเป็นค่าก่อสร้างอาคารสุจิณฺโณ ๒๕๑ ล้านบาทเศษ อาคารสุจิณฺโณส'ร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเมื่อ วันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

- พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสงฆ์ จัดงานสัปดาห์วันวิสาขมู 
ชารำลึก ประจำปี ๒๕๒๗ ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนี้ วัดดัมพันธวงศ์ สมาคมดัม 
พันธวงศ์ และมูลนิธิสุจิณฺโณอนุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดงานและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 
อื่น ๆ โดยมีท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคดญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช 
พระองศ์ที่ ๑๘ วัดราชบพิธฯ เสด็จเป็นองศ์ประธานในพิธี ในการนี้ได้เชิญชวนศิษยานุศิษย์หลวงปู 
แหวน สุจิณฺโณ และพุทธคาสนิกชนทั้งลายเข้าร่วมประกอบกิจกรรมล่งเสริมพระพุทธศาสนา ถือว่า 
เป็นงานสัปดาห์วันวิสาขบูชารำลึกเป็นครั้งแรกที่จัด ณ บริเวณท้องสนามหลวง และกรม 

ประชาสัมพันธ์ ถนนราชดำเนิน นับเป็นการชุมนุมชาวพุทธครั้งประวัติศาสตร์ของพุทธคาสนิกชน 
ชาวไทย เพื่อให้มีการสวดมนตใหว้พระ จัดนิทรรศการ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเป็นพุทธ 
บูชาที่ยิ่งใหญ่ในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

- เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการมูลนิธิกองบุญหลวงปูแหวน สุจิณโณ ฝ่ายสงฆ์ 
(ต่อมา ได้ยุบรวมกับมูลนิธิสุจิณฺโณอนุสรณ์) และเป็นประธานกรรมการมูลนิธิสุจิณโณอนุสรณ์ ฝ่าย 
สงฆ์ เป็นไปเพื่อการศาสนา การศึกษา และการกุศล สำหรับช่วยเหลือการรักษาพยาบาลพระภิกษุ 
สามเณร ผู้อาพาธ คนไข้อนาถา ซึ่งมารักษาพยาบาลที่ตึกสงฆ์ตึกสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราช 
นครเชียงใหม่ หรือ คนไข้อนาถาที่มารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการมูลนิธิ 


เห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการเพื่อการสาธารณะช่วยเหลืออื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธีอีก 
จำนวนมาก 

- พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นประธานจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีรวบรวมทุนทรัพย์ เพื่อสนองโครงการ 
จัดสร้างพุทธมณฑล โดยจัดสร้างสวนธรรม หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ แต่งสถานที่ ปลูกหญ้า ปลูก 
ต้นไม้ให้เป็นที่ร่มเย็นสำหรับปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อเดือนมีนาคม 
๒๕๒๘ 

- พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นรองประธานอำนวยการจัดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปูแหวน สุจิณฺ 
โณ ณ วัดดอยแม่ปัง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในงานพระทานเพลิงศพหลวงปูแหวน สุจิณฺ 
โณ ในปีดังกล่าวนั้น คณะพระสงฆ์จากวัดส้มพันธวงศ์โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ขณะดำรง 
สมณศักดิ 6 ท พระธรรมบัณฑิต เป็นเจ้าอาวาส พร้อมทั้งศิษย์สายวัดส้มพันธวงศ์ เป็นกำลังหลัก 
ร่วมกับวัดดอยแม่ปัง คณะสงฆ์ และรัฐบาล จัดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปูแหวนสุจิณฺโณ ให้ 
สำเร็จลุล่วงใปด้วยดี โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางภูร รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชฯ สยามมถุฏราชกุมาร พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนิน 

พระราชทานเพลิงศพหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ มีพุทธศาสนิกชน 
จำนวนมากจากทั้วสารทิศเดินทางมาร่วมงาน 

- เป็นคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์จัดสร้างโรงพยาบาลสถานพระบารมี ในโครงการพัฒนาห้วย 
องคดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

- เป็นคณะกรรมการสร้างตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

- เป็นประธานจัดอบรมลูกเสือชาวบ้านค่ายส้มพันธวงศ์ รวม ๒ ร่น มีลูกเสือชาวบ้านเข้ารับ 
การอบรม ประมาณ ๑,๐๐๐ คน 

- เป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมดัมพันธวงศ์ด้านต่างประเทศ 

- เป็นกรรมการควบคุมการจัดข้าวของแจกสาธารณประโยชน์ร่วมกับวัดป่าชัยรังสี จังหวัด 


สมทรสาคร 


- พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นประธานอุปถัมภ๎ในการทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับลูกหลานชาวบ้านบ่อ 
ชะเนง โพนแพง แสนสุข เป็นทุนขุดหนองนํ้าขนาดใหญ่ ลึก ๖ เมตร ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินอันเป็นที่ธรณี 
สงฆ์ของวัดบ่อชะเนง เพื่อใช้เป็นนํ้าประปาและนํ้าเพื่อเกษตรกรใน ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านบ่อชะเนง 
บ้านโพนแพง และบ้านแสนสุข ใต้ทุนเบื้องต้น จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับงบประมาณส่วน 
ที่เหลือจากงบพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีมาช่วยจนแล้วเสร็จ มีประชาชนไดิใช้ประโยชน์จากหนอง 
นํ้าขนาดใหญ่นี้จำนวนมากสืบต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และนี้าจากหนองนี้าแห่งนี้ไม่เคยแห้ง มีใช้ 
อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 

-พ.ศ. ๒๕๓๘ ในนามของคณะสงฆ์วัดล้มพันธวงศ์และมูลนิธิสุจิณฺโณอนุสรณ์ ท่านเจ้า 
ประคุณสมเด็จฯ พร้อมพระสงฆ์จากวัดล้มพันธวงศ์และคณะกรรมการมูลนิธิสุจิณฺโณอนุสรณ ได้เช้า 
เสาถวายทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๓๘ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ 
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

- พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นประธานอุปถัมภ์การปรับปรุงศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัดบ่อชะเนง 
โดยต่อเดิมชั้นล่าง เปลี่ยนเป็นเสาคอนกรีต ท่าอาสน์สงฆ์ พื้นปูกระเบื้อง ติดประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า 
พัดลม สิ้นงบประมาณ ๑, ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

- พ.ศ. ๒๕๔๕ เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๕ ปี ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ 
กราบอาราธนาพระเดชพระคุณ พระธรรมวิสุทธิมงคล วิ. (หลวงตามหาบัว ญาณสมปนฺโน) วัดป่า 
บ้านตาด จังหวัดอุดรธานี มาเป็นองศ์แสดงธรรมโปรดญาติโยม ณ พระอุโบสถชั้น ๒ วัดดัม 

พันธวงศ์ในการนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ พร้อมศิษยานุศิษย์ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีถวายร่วม 
สมทบทุนในโครงการผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ ด้วย 

- พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเจ้าภาพสรางห้องรับรอง “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิด ถาวรมหาเถร 
ป.ธ.๙)” เพื่อเป็นสถานที่รับรองพระเถรานุเถระที่วัดบ่อชะเนง สิ้นงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

- พ.ศ. ๒๕๕๔ ในฐานะเป็นพระมหาเถระผู้มีถิ่นกำเนิดในเขตจังหวัดอุบลราชธานีมาก่อน 
ใต้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสรณ์สถานและหล่อรูปเหมือนท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระ 
มหาวีรวงศ์ (อ้วน ดิสฺสมหาเถร) และท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธรมหา 
เถร) เพื่อประดิษฐานเป็นอนุสรณ์ไว้เป็นอนุสรณ์สถานหน้าที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัด 
อุบลราชธานี ในการนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้มอบกัปปิยภัณฑ์จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ร่วม 


สร้างอนุสรณ์สถานและหล่อรูปเหมือนของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ทั้งสองรูปด้วย โดยการ 
ประสานงานของท่านเจ้าคุณ พระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธม.มโชโต) ประธานสงฆ์ 
วัดป่าสว่างวีระวงศ์ 

- ปล่อยชีวิตโค - กระบือ ในโอกาสต่าง ๆ เป็นประจำ เพื่อมอบให้เกษตรกรผู้ขากจนนำไป 

เลี้ยง 

-พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๗ ปี เป็นประธานในพิธี 
ทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง "ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้และโรคระบบ 
หายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดส้ม 
พันธวงศ์ รวมยอดผ้าป่าที่ศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทั้งสิ้น จำนวน ๕,๔๗๒,๖๐๐ 
บาท 

- พ.ศ. ๒๕๖๑ มอบกัปปิยภัณฑ์บำรุงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 

- ร่วมบริจาคในด้านสาธารณสงเคราะห์อื่น ๆ อีกจำนวนมาก ทั้งบริจาคในนามของท่าน 
โดยตรง และบริจาคร่วมกับศิษยานุศิษย์ในโอกาสต่าง ๆ 

พุทธศาสนกิจอื่น ๆ 

- พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปนมัสการดังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตำบล ที่ประเทศอินเดียและเนปาล 

- พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นประธานดำเนินงานหล่อพระประธานประจำพระอุโบสถหลังใหม่ เป็น 
พระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะ หน้าตักกว้าง ๒ ศอกคืบ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์แบบประยุกต์ ปาง 
สมาธิ ห่มจีวรริ้วทาบผ้าสังฆาฏิ ขัดเงา แล้วลงลักปิดทอง ประกอบพิธีเททองเมื่อวันที่ ๓- ๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยได้กราบทูลอาราธนา ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคดญาณ 
(วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชพระองศ์ที่ ๑๘ วัดราชบพิธฯ เสด็จเป็นองศ์ประธานในพิธี ใน 
การนี้พระองศ์ท่านได้เมตตาขนานพระนามของพระประธานองศ์หล่อขึ้นนี้ว่า "พระพุทธศรีสุทธิ 
สัมพันธ์" และกราบทูลอาราธนาพระองศ์ท่านเป็นองศ์ประธานในพิธีอีกครั้งในวันประกอบพิธีมหา 
พุทธาภิเษก เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

- ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๓๐ เป็นประธานนำญาติโยมจากกรุงเทพมหานครเดินทาง 
ไปกราบดักการะพระเจดีย์ที่สำคัฌ เจดีย์ของครบาอาจารย์สายพระกรรมซิาน และครบาอาจารย์ 


สายพระกรรมฐานตามวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปฏิบัติอย่างนี้อยู่เป็น 
ประจำ จนเป็นที่มาของการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเป็นหนังสือเรื่อง “เถรวงศ์” โดยระหว่าง 
เดินทางท่านจะเป็นพระวิทยากรคอยแนะนำให้แก่ญาติโยมถึงเรื่องราวความเป็นมาในจุดที่พาไปชม 
และบางครั้งเป็นผู้จัดหารถบัสและดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง เพื่อให้ญาติโยมที่ไม่มีกำลังได้มีโอกาส 
เดินทางไปด้วย 

- พ.ศ. ๒๕๑๘ ไปนมัสการปูชนืยวัตถุและปูชนืยลถานมีพระทันตธาตุเป็นต้น ที่ประเทศศรี 

ลังกา 

- พ.ศ. ๒๕๒๐ ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการ ฝ่ายสงฆ์ จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “เราสู้” 
ของหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ และพลเอกเกรียงศักดิ้ชมะนันท์ ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายฆราวาส 
พร้อมคณะกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นดังกล่าว ได้เข้าเฝ่าถวายเหรียญรุ่นเราสู้แด่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เพื่อพระราชทาน 
ตามพระราชอัธยาศัย ณ พระตำหนักจิลรดารโหฐาน โดยเป็นเหรียญทองคำ จำนวน ๙ เหรียญ 
และเหรียญโลหะรมดำ จำนวน ๒๒,๕๒๐ เหรียญ 

- พ.ศ. ๒๕๒๑ ออกตรวจเยี่ยมและมอบวัตถุมงคลหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ แก่เจ้าหน้าที่ 
ตำรวจทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบตามแนวชายแดนตามโรงพยาบาลต่าง ๆ 

- พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นประธานดำเนินการและอัญเชิญหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าองศ์จริง หลวงปูแหวน 
สุจิณุโณ ไปถวาย ณวัดดอยแม่ปัง วังหวัดเชียงใหม่ หุ่นขี้ผึ้งองศ์นี้ ถือเป็นหุ่นขี้ผึ้งองศ์แรกของ 
พระสงฆ์ไทยในพระพุทธศาสนา และหุ่นขี้ผึ้งหุ่นแรกของประเทศไทย โดยนำมาประดิษฐานครั้ง 
แรกที่วัดลัมพันธวงศ์ และเปิดโอกาสให้พุทธคาสนิกชนทั้งหลายได้เข้ากราบดักการะก่อนที่จะ 
อัญเชิญไปยังวัดดอยแม่ปัง จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนจำนวนมากเป็นประวัติศาสตร์ที่เดินทาง 
มากราบดักการะ 

- พ.ศ. ๒๕๓๐ ถวายการรับเสด็จ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง 
นราธิวาสราชนครินทร์ในโอกาสที่เสด็จมานมัสการพระประธานในพระอุโบสถวัดลัมพันธวงศ์ เมื่อ 
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ในการนี้ พระองศ์ท่านได้ถวายพระราชทรัพย์ตั้งเป็นทุนบูรณะ 
พระอุโบสถจำนวนหนึ่ง พร้อมกับเสด็จเยี่ยมประชาชนชาวจีนย่านสำเพิงและถนนเยาวราช เป็นที่ 


ปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรชาวจีน และพุทธบริษัทของวัดล้มพันธวงศ์อย่างหาที่สุด 

^ VI ซี/ 

ม เด 

- พ.ศ. ๒๕๓๓ เดินทางไปตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมวัดไทยและประชาชนชาวไทยใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทพระภิกษุ จำนวน ๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ 
รอบ 

- พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดโครงการและเป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร 
จำนวน ๔๑ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาส 
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ณ วัดล้มพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

- ในฐานะที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นพระมหาเถระผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมีความคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐาน จึงเป็นกำดังหลัก 
ช่วยประสานงานการคณะสงฆ์ธรรมยุตจากส่วนกลางกับคณะสงฆ์ธรรมยุตภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือและครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาอย่าง 
ต่อเนื่อง ท่าหน้าที่นี้สืบต่อจากพระบูรพาจารย์ที่เคยปฏิบัติมาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณ 
ท่านเจ้าคุณ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริ'จนุทมหาเถร) ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีร 
วงศ์ (อ้วน ดิสฺสมหาเถร) ทานเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธรมหาเถร) ท่านเจ้า 
ประคุณ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชดมหาเถร) เป็นต้น 

- เป็นคณะกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดประชุมพระ 
ลังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๘- ๙- ๑๐- ๑๑ (ธรรมยุต) ซึ่งแต่ละปีมีพระ 

ลังฆาธิการคณะธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมประมาณ ๑, ๕๐๐ รูป พร้อมมี 
พุทธคาสนิกชนอีกจำนวนมากเข้าร่วมในงานประชุมดังกล่าว โดยคณะสงฆ์ธรรมยุตภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๔ ภาค ได้สลับดับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพกันไปทุกปี 

- พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นประธานเจ้าคณะภาค ๘- ๙- ๑๐- ๑๑ (ธรรมยุต) และเป็นประธานจัด 
ประชุมพระดังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๘- ๙- ๑๐- ๑๑ (ธรรมยุต) ในกาล 


ต่อมา เป็นองค์ประธานและองค์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือมาตามลำดับ 

- พ.ศ. ๒๕๔๔ ถวายการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 
โอกาสที่เสด็จนมัสการพระประธานในพระอุโบสถ วัดส้มพันธวงศ์ เขตส้มพันธวงศ์ 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๔ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมชาวจีนย่านเยาวราชในเทศกาลวันตรุษจีน พงศ. ๒๕๔๔ ได้เสด็จ 
นมัสการถวายดักการะพระประธานพระอุโบสถวัดส้มพันธวงศ์ และให้ชุมชนชาววัดส้มพันธวงศ์ได้ 
เข้าถวายความจงรักภักดี 

- พ.ศ. ๒๕๔๙ จัดโครงการและเป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร 
จำนวน ๖๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ระหว่างวันที่ ๑- ๑๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ วัดส้มพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

- พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอนุพุทธมณฑลจังหวัด 
ชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ ลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

- พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นประธานสงฆ์ถวายการรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสที่เสด็จในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของคณะสงฆ์ และทรงสดับพระธรรม 
เทศนา เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา 
๑๗.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดดัมพันธวงศาราม วรวิหาร เขตดัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร (เป็น 
การส่วนพระองศ์) ในการนี้ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิด ถาวรมหาเถร) เจ้า 
อาวาสวัดดัมพันธวงศาราม วรวิหาร เป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 

- พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นประธานในการบูรณะฐานชุกชีภายในพระอุโบสถของวัดส้มพันธวงศ์ใน 
การนี้ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระประธานประจำพระอุโบสถวัดส้มพันธวงศ์ทั้งสององศ์สลับที่ 
ประดิษฐานบนฐานชุกชีใหม่ ซึ่งแต่เดิมนั้น พระพุทธศรีสุทธิสัมพันธ์ พระประธานที่หล่อขึ้นใหม่ในปี 
พ.ศ.๒๕๑๗ ประดิษฐานอยู่ด้านบน และพระพุทธนราสภะทศพล พระประธานเก่าแก่จากพระ 
อุโบสถหลังเดิมของวัดประดิษฐานอยู่ด้านล่าง การบูรณะฐานชุกชีในครั้งนี้ได้สดับที่ประดิษฐาน 
องศ์พระประธานทั้งสองใหม่ โดยอัฌเชิฌพระพทธนราสภะทศพลขึ้นประดิษซิานด้านบน และพระ 


พุทธศรีสุทธิสัมพันธ์ประดิษฐานด้านล่าง เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ปรากฏให้เห็นสืบต่อมา 
จนถึงทุกวันนี้ 

- พ.ศ. ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 
๙ เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลสิริราช สิริพระ 
ชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองสิริราชสมบัติได้ ๗๐ ปี ทางคณะสงฆ์วัดดัมพันธวงศ์ มีท่านเจ้า 
ประคุณสมเด็จฯ เป็นประธาน ได้จัดบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ เป็นเวลา ๓๐ 
วัน ตามมติมหาเถรสมาคม ณ วัดลัมพันธวงศ์ เขตลัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ได้ 
เป็นประธานจัดบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ณ วัดดัมพันธวงศ์ในการบำเพ็ญกุศลสตมวาร 
ปัญญาสมวาร สตมวาร และครบ ๑ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

พระองศ์ท่านด้วย มีพุทธศาสนิกชนพสกนิกรมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลฯ เป็นจำนวน 
มากในทุก ๆ วัน 

- พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดดัมพันธวงศ์โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นประธาน ได้รับพระกรุณา 
โปรดเกล้าให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ 
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ พระทีนั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง ใน 
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

ผลงานด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา งานแปลภาษาบาลี และงานนิพนธ์ 

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯเป็นผู้อุดมด้วยปัญญาสอบผ่านป.ธ.๙อันเป็นการศึกษาขั้นสูงสุด 
ของคณะสงฆ์ไทย นอกจากความรู้ความสามารถในด้านการแปลภาษาบาลีไทยหรือบาลีขอมเป็น 
ภาษาไทยแล้ว นอกจากนั้น ยังมีความรู้แตกฉานในคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่องนั้น ๆ ด้วย 
ในกาลต่อมาได็ไปช่วยงานด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็น 
องศ์กรที่รวบรวบเอกสารทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะ 
เป็นพระไตรปิฎก คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในขั้นหลัง หนังสือหลักสูตรนักธรรม หนังสือหลักสูตร 
บาลี เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา หนังสือธรรมะทั่วไป ฯลฯ มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาบาลี 
และพระพุทธศาสนาปฏิบัติงานอยู่ที่นี้จำนวนมาก โดยไปปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ตามลำดับ 
ดังนี้ 

- เป็นเจ้าหน้าที่แผนกกองตำรา มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


- เป็นกรรมการกองตำรา มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- เป็นหัวหน้าแผนกกองตำรา มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัภม์ 

- ในกาลต่อมา เป็นกรรมการและตำแหน่งสุดท้ายก่อนมรณภาพ เป็นอุปนายกกรรมการ 
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผลงานทางวิชาการพระพุทธศาสนาที่จัดพิมพ์เพื่อ 
เผยแพร่พระพุทธศาสนาและเป็นหลักสูตรทางการศึกษาด้านบาลี อาทิ 

- พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม พ.ศ. ๒๕๒๗ ฉบับของมหามกุฏราช 
วิทยาลัย แปลพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ หน้า ๑๗๖ - ๑๗๗ และ ๑๘๖ เมื่อครั้งดำรง 
สมณศักดิ 6 ที่ พระธรรมบัณฑิต 

- ปฐมสมันตปสาทิกา เล่ม ๑ แปล ตอน เวรัญชถัณฑจัณณนา หน้า ๓๗๑ - ๓๘๓ 

แปลเป็นภาษาไทยเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ 6 ที่ พระธรรมบัณฑิต (มานิต ถาวโร ป.ธ.๙) ปัจจุบันพิมพ์ 
เป็นครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ จำนวน ๑, ๐๐๐ เล่ม 

- อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒- ๕- ๗- ๘ แปลเป็นเป็นภาษาไทยเมื่อครั้งดำรงสมณ 
ศักดิ 6 'ที่ พระธรรมบัณฑิต (มานิด ถาวโร ป.ธ.๙) ปัจจุบันพิมพ์เป็นครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ จำนวน ๑, ๐๐๐ 
เล่ม 

-หนังสือคู่มือ “ฟิกหัดแต่งไทยเป็นมคธ" สำหรับนักเรียนบาลีประโยค ป.ธ. ๔ - ๕-๖ 
จัดพิมพ์แรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ จำนวน ๑, ๐๐๐ เล่ม ปัจจุบันพิมพ์เป็นครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ จำนวน 
๑, ๐๐๐ เล่ม โดยหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุ 
สามเณรประโยค ๔ - ๕-๖ เพราะเข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มศึกษา แต่งขึ้นจากประสบการณ์ของท่าน 
โดยตรงทั้งจากการเป็นผู้'ชำนาญในศึกษาภาษาบาลีและเป็นเจ้าหน้าที่แผนกตำราของมูลนิธิมหาม 
กุฏราชวิทยาลัยมากว่า ๒๐ ปี 

- พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกรรมการตรวจชำระพิมพ์อรรถกถาพระไตรปิฎก ถวายสมเด็จพระนาง 
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 

- งานแปลภาษาบาลีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


และงานแปลภาษาบาลีจากพระไตรปิฎกและอรรถกาเป็นภาษาไทย รวมทั้งงานนิพนธ์ภาค 
ภาษาไทยอื่น ๆ อาทิ 

- แปลประวัติ “หมอชีวกโกมารภัจจ์” จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาภาษาบาลีเป็น 
ภาษาไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดที่ พระอริยเมธี ตามคำขอร้องของท่านองสร 
ภาณมธุรส (ปาวเอิง) วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว) เสริมความภาษาไทยเพิ่มเติมโดย 
ท่านพระมหาเปรม เปมงกโร วัดบรมนิวาส จัดพิมพ์ครั้งแรก งานพระราชทานเพลิงศพพระเดช 
พระคุณ พระคณานัมสมณาจารย์ (โผซ้าย) เจ้าคณะใหญ่อณัมนิกาย วัดอุภัยราชบำรุง เมื่อวันที่ 
๒๖ เมษายนพ.ศ.๒๕๐๒จากข้อมูลประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ์ที่จัดพิมพ์ในหนังสือครั้งนี้ในกาล 
ต่อมา มีการพิมพ์อีกจำนวนมากในโอกาศต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน รูปเล่มมีขนาดแตกต่างกันไป 

- เถรวงศ์ รวบรวมและเรียบเรียงเมื่อครั้งดำรงสมณศักดึ๋ที่ พระธรรมบัณฑิต (มานิด กาวโร 
ป.ธ,๙) จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการครั้งแรกในโอกาสงามสมโภชหิรัณยบัฏ พระอุดมญาณ 
โมลี และฉลองอายุครบ ๖ รอบ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

- ชีวประวัติโดยสังเขปและธัมโมวาท ของ หลวงปูขาว อนาลโย วัดถากลองเพล จังหวัด 
หนองบัวลำภู ผู้มีศักดึ๋ทางเครือญาติเป็นหลวงปูของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ จัดพิมพ์ถวายเป็น 
พระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เดือนมิถุนายน ๒๕๓๙ เพื่อแจกเป็นธรรม 
บรรณาการเป็นมุทิตาแก่พระเถระวัดดัมพันธวงศ์ ๓ รูป ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ้ 

- ชีวประวัติและคติธรรมคำสอน หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปัง จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดท่าร่วมกับพระครูธรรมคุณาลังการ (นาค อดถวโร) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดัมพันธวงศ์ จัดพิมพ์ 
เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการในหลายโอกาส 

- รจนาหนังสือธรรมะ สารคดี บทความเกี่ยวด้วยศีลธรรมทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง 
พิมพ์ออกเผยแพร่ในเอกสารของวัดในอดีตที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ เช่น การฉลองสมณศักดิ้ วัน 
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา การบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ เป็นต้น เป็น 
ประโยชน์แก่พระพระพุทธศาสนาและประชาชนเป็นอันมาก 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มีศาสนกิจทางคณะสงฆ์ทั้งภายในวัดและ 
ภายนอกวัดมากตั้งแต่เป็นพระมหาเปรียญ ทำให้งานนิพนธ์เป็นรูปเล่มเฉพาะมีจำนวนไม่มากนัก 
เพราะต้องปฏิบัติศาสนกิจสนองงานคณะสงฆ์ในด้านการปกครองไปพร้อมกันด้วย 


อัตตธรรมสมบัติอื่น ๆ 

- เป็นพระมหาเถระผู้มีปฏิปทาที่สมถะ เรียบง่าย สันโดษ ไม่ชอบความวุ่นวาย 

- เป็นพระมหาเถระผู้ไม่ถือยศถือศักดิ้ เป็นกันเองกับศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชน 
ทั้งหลายทุกระดับชั้น หากมีญาติโยมมานิมนต์เพื่อไปเป็นเนื้อนาบุญในการบำเพ็ญกุศลในโอกาส 
ต่าง ๆ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ จะเมตตารับนิมนต์โดยไม่เลือกว่าบุคคลนั้น ๆ จะมีฐานะอย่างไร 
แม่ในภายหลังได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะแล้ว ยังถือปฏิบัติเช่นเดิม 
ตามปกติ จึงมีผูให้ความเคารพและศรัทธาจากศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุก 
ระดับชั้น 

- เป็นพระมหาเถระที่มีปฏิปทาการทำงานที่ปฏิบัติมากกว่าการพูด หากไม่ใช่การอบรมสั่ง 
สอนให้โอวาทตามปกติและเรื่องการคณะสงฆ์ที่ต้องกล่าวไปถึงท่านผู้อื่นแล้ว ไม่เคยมีใครได้ยิน 
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ กล่าวถึงเรื่องผู้อื่นจนได้รับความเสียหาย จนได้รับการถวายอัตตธรรม 
สมบัติจากศิษยานุศิษย์ทั้งหลายว่า “ไม่ดิฉิน ไม่นินทา ไม่ว่าร้าย ไม่พูดซํ้าซาก” เป็นแบบอย่าง 
ให้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้ยึดถือนำมาปฏิบัติตาม 

- เป็นพระมหาเถระผู้ถือวัตรปฏิบัติตามแบบพระธุดงค์ธรรมฐานสายหลวงเสาร์ กนุตสีโล 
หลวงปูมั่น ภูริทตุโต และหลวงปูสิงห์ ขนฺตุยาขโม มาอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน 
พระปริยัติธรรมอยู่ในเมืองหลวงจนสอบได้ ป.ธ.๙ ซึ่งถือว่าในสมัยนั้น พระสงฆ์ที่ดังกัดคณะธรรยุต 
น้อยมากที่จะท่าได้ มีตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร มีตำแหน่ง 
หน้าที่ทางการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะภาคจนถึงเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม และได้รับ 
โปรดเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะแล้วก็ตาม แต่ยังรักษาวัตรปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่เคย 
ได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานในขณะออกธุดงค์เมื่อยังเป็นสามเณร 
เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและปฏิบัติกรรมฐานตามแบบครูบาอาจารย์มาโดยตลอด หากว่างจาก 
ศาลนกิจในกรุงเทพมหานครเมื่อใด จักเดินทางไปกราบและปฏิบัติพระกรรมฐานกับครูบาอาจารย์ 
กรรมฐานมิได้ขาด รวมทั้งกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานมาแสดงธรรมที่วัดล้มพันธว 
งศ์อยู่เนือง ๆ ด้วยวัตรปฏิบัติด้านพระกรรมฐานที่ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ ศิษยานุศิษย์จึงถวายอัตต 
ธรรมสมบัตินามให้ท่านว่า “เป็นพระกรรมซิานกลางกรง” 


- เป็นพระมหาเถระผู้ถือเรื่องกิจวัตรเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในกิจวัตรลงทำวัตร 
เช้าเย็นและทำดังฆกรรมลงฟังพระปาฏโมกข์ เว้นแต่จะมีอาพาธและมีศาสนกิจที่จำเป็นจริง ๆ 
โดยเฉพาะการเรื่องดังฆกรรมลงฟังพระปาฏโมกข์'นั้น เมื่อยังมีสุขภาพแข็งแรง ท่านเจ้าประคุณ 
สมเด็จฯ เป็นองค์ประธานในการสวดพระปาฏิโมกข์ของวัด ซึ่งสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวาระใน 
แต่ละปักข์กับพระสงฆ์ในวัดที่สวดพระปาฏิโมกข์ใต้ รวมทั้งกวดขันเอาใจใส่ให้พระภิกษุสามเณรผู้ 
มาอยู่ที่วัดลัมพันธวงศ์ได้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ให้ขาด 

- แม้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ จะได้รับโปรดเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะและมี 
อายุมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ยังไม่ละทิ้งวัตรปฏิบัติอื่น ๆ ที่ท่านได้ปฏิบัติมาเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็น 
การกวาดวิหารลานเจดีย์ที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรในทุกวันช่วงเวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. เป็นต้นไป และ 
การออกรับบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจำ แม่ในช่วงที่ท่านได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จ 
พระราชาคณะแล้ว ทางพระคิลานุปัฏฐากที่ดูแลและศิษยานุศิษย์จะกราบขอให้ท่านหยุด เพราะมี 
อายุมากรวมทั้งมีอาพาธประจำคัวด้วย แต่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ยังปฏิบัติเช่นเติมตามปกติ 
ออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมทุกระดับชั้นตามสายบิณฑบาตของท่านเหมือนเดิม จนเมื่อมีอายุ 
วัฒนมงคล ๘๖ ปี เกิดอาพาธจนต้องเช้าโรงพยาบาล ท่านจึงได้หยุดตามคำขอของพระศิลานุ 

ปัฏฐากและศิษยานุศิษย์ 

- มีความชำนาญในการเขียนและอ่านภาษาขอม คันเป็นประโยชน์ต่อการแปลภาษาบาลีทั้ง 
แบบบาลีไทยและบาลีขอมออกมาเป็นภาษาไทย เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 

ภาษาไทยของคนในสมัยต่อมา 

- มีความชำนาญในการคำนวณปฏิทินปักขคณนา ซึ่งเป็นปฏิทินจันทรคติไทยประเภทหนึ่ง 
ใช้วิธีการคำนวณหาวันขึ้นแรมให้แม่นยำตรงตามการโคจรของดวงจันทร์เป็นสำคัญ ไม่ได้นับวัน 
ตามการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ แต่ใช้วิธีการนับโดยการยึดหาวันเพ็ญและวันดับแทน สำหรับการ 
คำนวณวันที่จะใช้กระดานปักขคณนาที่เป็นอักษรขอมบาลีในการช่วยคำนวณและเดินหมุด มีความ 
ซับซ้อนกว่าการนับปกติ สำหรับระบบปฏิทินจันทรคติแบบปักขคณนานี้ พระบาทสมเด็จพระจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคันคิดวิธีคำนวณขึ้นใช้ในพระสงฆ์คณะธรรมยุต เพื่อใช้ในการท่าศาสนกิจต่อไป 

- นอกจากการปฏิบัติพระกรรมฐานตามแบบครูบาอาจารย์สายหลวงปูมั่นแล้ว ท่านเจ้า 
ประคุณสมเด็จฯ ยังศึกษาวิปัสสนากรรมฐานแบบยุบหนอพองหนอและไปศึกษาพระอภิธรรมกับ 


พระอาจารย์ภัททันตะ อูวิลาสะมหาเถระ วัดปรก ถนนตก ซึ่งเป็นพระอาจารย์ชาวพม่า ผู้มาเผยแผ่ 
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบยุบหนอพองหนอและพื้นฟูการศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย 

- มีความชำนาญในด้านพระอภิธรรม จนสามารถจะช่วยงานการแปลหนังสือวิชาการใน 
ด้านพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย เพราะ 
ต้องมีความเข้าใจในด้านนี้ด้วย จึงจะสามารถแปลออกมาอย่างถูกต้อง ใม่ใช่การแปลตามคัวอักษร 
อย่างเดียว รวมทั้งช่วยอบรมสั่งสอนแนะนำแก่ผู้ที่กำลังศึกษาพระอภิธรรมให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ยิ่งๆขึ้นไป 

- เป็นผู้เมตตาต่อคณะแม่ชีวัดดัมพันธวงศ์ซึ่งพำนักอยู่ที่บ้านพักอุบาสิกามาตลอด เอาใจใส่ 
อบรมสั่งสอนให้แม่ชีภายในวัดให้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม ส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนไม่ว่า 
จะเป็นธรรมศึกษา บาลีศึกษา และพระอภิธรรม รวมทั้งให้ช่วยงานของวัดในโอกาสต่าง ๆ มีความ 
ห่วงใยคณะแม่ชีในการเป็นอยู่ เพราะในกรุงเทพมหานครไม่มีธรรมเนียมให้แม่ชีออกรับบาตร 
เหมือนบางพื้นที่ในต่างจังหวัด โดยในทุก ๆ วัน อาหารบิณฑบาตที่ท่านได้รับมา เมื่อพระอุปัฏฐาก 
จัดถวายแล้ว ส่วนที่เหลือได้มอบให้คณะแม่ชีวัดดัมพันธวงศ์นำไปทานทั้งหมด เป็นเมตตาที่ท่าน 
เมตตาต่อคณะแม่ชีวัดดัมพันธวงศ์อย่างนี้มาหลายสิบปี 

- เนื่องในการบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาว 
ชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองศ์ที่ ๑๐ ในทุกวันที่ ๒ สิงหาคม ของทุกปี ณ วัดบวร 
นิเวศวิหาร ในการนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้รับเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมและกัปปิย 
ภัณฑ์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เป็นประจำทุกปี ตามธรรมเนียมที่ พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ 
พระมหารัชชมังคลาจารย์ (นิทฺเทสกเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดล้มพันธวงศ์ รูปที่ ๙ ได้เคยปฏิบัติมา 
เพราะพระเดชพระคุณท่านเคยอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารมาก่อน และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม 
พระยาวชิรญาณวโรรส พระองศ์ท่านทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระเดชพระคุณท่าน 

- กล่าวกันว่า ณ บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
เป็นดินแดนถิ่นเกิดของพระเถระ ๔ พี่น้องผู้เจริญทางธรรมที่เกี่ยวข้องเป็นญาติกัน คือ หลวงปูขาว 
อนวลโย วัดถํ้ากลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู, ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิด 
ถาวรมหาเถร) วัดล้มพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร, พระเดชพระคุณ พระธรรมฐิติญาณ (สิงห์ สุทฺธ 
จิต.โต) อดีตเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และ 
ท่านเจ้าคุณ พระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม มหาวีริโย) เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าอาวาส 


วัดบ่อชะเนงจังหวัดอำนาจเจริญโดยทั้ง ๔ รูปมีศักณิ้ป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องที่เกี่ยวข้องเป็นญาติ 
ใกล้ชิดกัน รวมทั้งมีถิ่นกำเนิดที่บ้านบ่อชะเนงแห่งนี้เหมือนกันด้วย นอกจากนี้ในกาลต่อมา ยังมี 
ลูกหลานในเครือญาติสายนี้ออกบวชอยู่ในเพศบรรพชิตเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ 
เจริญในธรรมต่อมาอีกจำนวนมาก อาทิ พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กดกิจุใจ) เจ้าอาวาสวัดบ้าน 
เก่าบ่อและเจ้าคณะตำบลหนองแก้วในปัจจุบัน ซึ่งถือว่ามีศักดิ 6 เป็นหลานของพระเถระดังกล่าว 
ข้างต้น พระคุณท่านรูปนี้ เป็นกำลังในการพัฒนาวัดบ้านเก่าบ่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติพระกรรมฐาน 
ตามเจตนาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ องค์อุปถัมภ์ 

- เป็นสองศิษย์ของท่านพระอาจารย์สิงห์ ขนุตยาขโม วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา ซึ่ง 
ได้มาศึกษาเล่าเรียน ณ วัดดัมพันธวงศ์ในกาลต่อมา สองศิษย์ของท่านพระอาจารย์สิงห์ มี 
ตำแหน่งหน้าที่การงานถือว่าระดับสูง ท่านหนึ่ง ครองเพศบรรพชิตสืบต่อมา จนได้รับโปรดเกล้าฯ 
ให้สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ เป็นเจ้าอาวาสวัดดัมพันธวงศ์ รูปที่ ๑๑ อีกท่านหนึ่ง ลาสิกขา 
ไปรับราชการ มีตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญตามลำดับ ตำแหน่งสุดท้าย เป็นถึงอธิบดีกรมการ 
ศาสนา 

สองศิษย์ของพระอาจารย์สิงห์ ขนุตยาขโม ที่กล่าวถึงนี้ คือ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระ 
มหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดดัมพัแธวงส์ รูปที่ ๑๑ และ พ.อ.ปีน มุทุกันต์ (อดีตพระ 
มหาปีน วิ'ริยากโรป.ธ.๗) อดีตอธิบดีกรมการศาสนาและอดีตไวยาวัจกรวัดดัมพันธวงศ์ เป็นสอง 
ศิษย์ของพระอาจารย์สิงห์ ขนุตฺยาขโม วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา ที่มีโอกาสเดินทางมาอยู่ที่ 
วัดดัมพันธวงศ์และศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมที่สำนักแห่งนี้ร่วมกันโดยมิได้นัดหมาย 

ตามประวัติของทั้งสองท่าน สรุปได้ว่า เป็นศิษย์ร่วมคณะพระธุดงค์ก้มมักฐานที่มีพระ 
อาจารย์สิงห์ ขนุตยาขโม เป็นหัวหน้าคณะ เดินธุดงค์ไปหลายจังหวัดในภาคอีสาน โดยท่านเจ้า 
ประคุณสมเด็จฯ เป็นสามเณร ส่วน พ.อ.ปีน มุทุกันต์ เป็นชีปะขาว ทั้งสองท่านมาแยกคณะกันเมื่อ 
ธุดงค์มาถึงป่าช้าเหล่างา (วัดป่าวิเวกธรรม) จ.ขอนแก่น ประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๓ 

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ติดตามพระอาจารย์อุ่นเนื้อธุดงค์ต่อไปยังจังหวัดชัยภูมิและ 
นครราชสีมา ก่อนจะตัดสินใจไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดอรัญญิกาวาส จ.นครพนม เพราะเห็นว่า 
ยังเด็กเกินไป และมาศึกษาเล่าเรียนอยู่วัดดัมพันธวงศ์ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ จนสอบได้ ป.ธ.๙ เจริญ 
ในพรหมจรรย์เรื่อยมาจนได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ 


ในช่วงเดียวกันนั้น พระอาจารย์สิงห์ ขนุตยาขโม พา พ.อ.ปีน มุทุกันต์ ผู้เป็นหลานชาย 
ไปบวชเป็นสามเณรที่สุทัศนาราม จ.อุบลราชธานี เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และเดินทาง 
มาศึกษาเล่าเรียนอยู่วัดส้มพันธวงศ์ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ก่อนท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ๒ ปี สอบได้ 
ป.ธ.๗ มีความสามารถทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาและเก่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ต่อมา ได้ลาสิกขาออกไปรับราชการ มีหน้าที่การงานเจริญมาตามลำดับ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นอธิบดี 
กรมการศาสนาและมารับหน้าที่เป็นไวยาวัจกรวัดส้มพันธวงศ์สนองคุณของวัดที่เคยอบรมสั่งสอน 
มา 

- ได้รับโปรดเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รูปที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

- ก่อนมรณภาพ เป็นพระมหาเถระผู้มีอายุวัฒนมงคลยืนยาวใน ๕ รัชกาล โดยมีชาดกาลใน 
สมัยรัชกาลที่ ๖ มรณภาพในรัชกาลที่ ๑๐ มีอายุวัฒนมงคลถึง ๑๐๑ ปี มีอายุพรรษาถึง ๘๑ พรรษา 
เป็นสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอายุและพรรษามากที่สุด นับเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปที่ ๔ ในกรุง 
รัตนโกสินทร์ที่มีอายุถึง ๑๐๐ ปี 

- ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงคาคดญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกล 
มหาดังฆปริณายก พระองค์ที่ ๒๐ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระองค์ท่านมีความเคารพนับถือ 
ในท่านเจ้าประคุณสมเด็จ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่กาลก่อนที่ยังมิได้รับโปรด 
เกล้าพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช 

เมื่อพระองค์ท่านได้รับโปรดเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จสังฆราชแล้ว ได้เสด็จยังวัดล้ม 
พันธวงศ์ถึง ๖ ครั้ง โดยเสด็จเมื่อท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ยังไม่มรณภาพ ๓ ครั้ง 
และหลังจากมรณภาพแล้ว ๓ ครั้ง คือ 

ครั้งแรก ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคดญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จ 
พระสังฆราช สกลมหาดังฆปริณายก เสด็จเพื่อทรงถวายดักการะท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหา 
วีรวงศ์ สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอายุและพรรษามากที่สุด เมื่อวันที่ ๑๙กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๖.๑๕ น. ณ ตึกมงคลวิทยา วัดล้มพันธวงศ์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จ 
พระสังฆราช 

ครั้งที่สอง ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคดญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จ 
พระสังฆราช สกลมหาดังฆปริณายก มีพระเมตตาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีจดเทียนชัยพิธีพทธา 


ภิเกษกวัตถุมงคล ที่จัดสร้างในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระ 
มหาวีรวงศ์ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ พระโบสถชั้น ๒ วัดสัมพ้นธวงศ์ 

ครั้งที่สาม ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงคาคดญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จ 
พระสังฆราช สกลมหาดังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองศ์ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล 
ครบ ๑๐๐ ปี ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 
๑๐.๐๐ น. ณ พระอุโบสถชั้น ๒ วัดดัมพ้นธวงศ์ 

ครั้งที่สี่ ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จ 
พระสังฆราช สกลมหาดังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองศ์ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีพระราชทานนํ้าหลวง 
สรงศพ ในการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาถวายนํ้าหลวงสรงศพ 
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องบำเพ็ญกุศล อาคารพระอุโบสถชั้นที่ ๒ วัดดัม 
พันธวงศ์ 

ครั้งที่ห้า ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จ 
พระสังฆราช สกลมหาดังฆปริณายก เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จ 
พระมหาวีรวงศ์ เมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ณ ห้องบำเพ็ญกุศลอาคารพระอุโบสถชั้นที่ 
๒ วัดดัมพันธวงศ์ในโอกาสที่คณะสงฆ์วัดราชบพ็ธสถิตมหาสีมารามเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศ 
ถวาย 

ครั้งที่หก ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จ 
พระสังฆราช สกลมหาดังฆปริณายก เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จ 
พระมหาวีรวงศ์ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.โนโอกาสที่มหาเถรสมาคม 
เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๘๒ / ๒๕๖๒ ในการประชุมมหาเถร 
สมาคมครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๒ 

มรณภาพ 

ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิด ถาวรมหาเถร) มีอาการอาพาธปรากฏตาม 
ความชราภาพ อยู่ในการเฝ่าดูแลอย่างใกล้ชิดของพระคิลานุปัฏฐาก และคณะแพทย์โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งสุดท้าย ได้เข้ารับการรักษาอาการอาพาธที่ โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยอาการเหนื่อยหอบและซึม 


คณะแพทย์ผู้ดูแลไดํให้การรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ หอผู้ป่วยพระสงฆ์อาพาธ และ 
ทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องตลอดมา 

ถึงวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ท่านเจ้าประคุณ 
สมเด็จฯ มีอาการทรุดลง เกิดภาวะการหายใจและหัวใจล้มเหลว มรณภาพด้วยอาการอันสงบใน 
เวลา ๑๗.๐๐ น. สิริอายุ ๑๐๑ ปี พรรษา ๘๒ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดล้มพันธวงศ์ ๔๘ ปี 

การศพ 

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ออกประกาศการมรณภาพเพื่อแจ้งข่าวให้ 
ทราบโดยทั่วกันแล้ว พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เลขาธิการคณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธาน 
คณะกรรมการบริหารวัดดัมพันธวงศ์ให้เชิญศพท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ กลับมายังวัดดัมพันธวงศ์ 
ในเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น..เพื่อพักรอกำหนดการพระราชทานนํ้าหลวงสรงศพ ณ กุฎีสมเด็จพระ 
มหาวีรวงศ์โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพสังวรญาณ (จิร , พล อธิจิตโต) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 
- สมุทรปราการ (ธ) วัดบวรนิเวศวิหาร ผู้ปฏิบัติหน้าแทนเจ้าอาวาสวัดดัมพันธวงศ์ได้เป็นประธาน 
เชิญศพ 

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๓๙ น. คณะสงฆ์วัดดัมพันธวงศ์เชิญศพจากกุฎีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ไปยังห้อง 
บำเพ็ญกุศล อาคารพระอุโบสถชั้น ๒ โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) เจ้า 
อาวาสวัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เป็นประธานเชิญ 
ศพ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคดญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จ 
พระสังฆราช สกลมหาดังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เสด็จเป็นองศ์ประธานฝ่ายสงฆ์ 
ในพิธีพระราชทานนํ้าหลวงสรงศพ 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นลันพันอันหาที่สุดมิได้ในการที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา 
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


พระราชทานนํ้าหลวงอาบศพ โกศไม้สิบสอง ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด ประกอบเกียรติยศศพ ไตร 
ครองถวายสุก 0 าศพ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ๗ คืน 

เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องบำเพ็ญกุศล อาคารพระอุโบสถชั้นที่ ๒ รัดอัม 
พันธวงศ์ ประกอบพิธีพระราชทานนํ้าหลวงสรงศพท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 

หลังจากรับพระราชทานนํ้าหลวงสรงศพแล้ว ครองไตรพระราชทาน เจ้าพนักงานถวาย 
เครื่องสุก 0 านำลงสู่ลองใน แล้วเชิญไปประดิษฐานเพื่อการบำเพ็ญกุศลศพ ณ ห้องบำเพ็ญกุศล 
อาคารพระอุโบสถชั้นที่ ๒ รัดล้มพันธวงศ์ เจ้าพนักงานประกอบโกศไม้สิบสอง ฉัตรเครื่องสูงทอง 
แผ่ลวด ประกอบเกียรติยศศพสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เบื้องหน้าตั้งม้าหมู่สำรับหนึ่ง ตั้งแต่งพัดยศ 
ประจำตำแหน่ง และเครื่องประกอบสมณศักดิ 6 สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ้ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพวงมาลาส่วนพระองศ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลสดับพระพิธี 
ธรรมสวดพระอภิธรรม จบแล้ว เสด็จกลับ 

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อม 
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิ 
นัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองศ์เจ้าพัชรกิดิยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองศ์เจ้าสิริวัณณ 
วรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอพระองศ์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองศ์เจ้าอาทิต 
ยาทรกิดิคุณ ทรงโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางหน้าโกศศพด้วย 

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรด 
พระราชทานใหัมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นของหลวง ๗ คืน 

วันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญ 
พระราชกุสล ๗ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิด ถาวโร) โดยทรงโปรกเกล้า ฯ 
ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองศ์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลลัดตมวาร 
(๗ วัน) พระราชทานศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิด กาวโร) 


วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรด 
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ศพ สมเด็จพระ 
มหาวีรวงศ์ (มานิด ถาวโร) 

วันที่ ๔กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. 

ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคดญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกล 
มหาดังฆบํริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดราชบพ็ธ 
สถิตมหาสีมาราม มีพระเมตตาเสด็จบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จ 
ฯ 

วันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรด 
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ศพ สมเด็จพระมหาวีร 
วงศ์ (มานิด ถาวโร) 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

มหาเถรสมาคม เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๘๒ / 
๒๕๖๒ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒โดยมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวง 
ศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาดังฆบํริณายก ประธานกรรมการมหา 
เถรสมาคม เสด็จเป็นองศ์ประธานในพีธีบำเพ็ญกุศลฯ พร้อมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม อาทิ 
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ท่านเจ้า 
ประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระเดชพระคุณ 
พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เลขานุการในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระดังหราช 
เลขาธิการคณะธรรมยุต แม่กองธรรมสนามหลวง ฯลฯ และคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ 


การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย 

หลังจากพ้นกำหนดบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์ครบ ๗ วัน แล้ว คณะสงฆ์วัดดัม 
พันธวงศ์ได้จัดบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ พร้อมเปิด 
โอกาสให้คณะสงฆ์ องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งศิษยานุศิษย์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลฯ 
เป็นเวลา ๑๐๐ วน 

การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในช่วงดังกล่าวนี้ มีพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ วัด 
องค์กรคณะสงฆ์ และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษยานุศิษย์ ท่านที่เคารพนับ 
ถือ พร้อมพุทธคาสนิกชนทั้งหลาย ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่องจนครบ ๑๐๐ วัน อาทิ 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. 

คณะสงฆ์จากวัดธรรมมงคล เถาบุญญานนท์วิหาร และวัดศรีรัตนธรรมมาราม รวมทั้ง 
คณะศิษยานุศิษย์ภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลญาณ วิ. 
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร เป็นประธาน บำเพ็ญกุศล 
สวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวาย 

หลังจากจบพิธี พระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้ 
แสดงปาฐกถาธรรม โดยมีใจความดังนี้ 

“ขอสวัสดี พระภิกษุทั้งหลายและญาติโยม อาตมาเป็นสามเณรเคยมาอาศัยอยู่ที่วัดดัม 
พันธวงศ์'นี่ ไม่มีกุฏิอยู่หรอก มาอยู่กุฏิท่านมหามานิด ก็เลยติดปากอยู่ แม้ท่านจะเป็นสมเด็จ แต่ผม 
ก็ยังจะเรียกท่านมหามานิดอยู่ตลอด อย่างไรก็ตามจากที่ได้เคยติดต่อมาแล้ว ก็เป็นเพราะว่าเป็น 
ศิษย์'หลวงปูนั้น ระยะ ๔ ปีได้ไปศึกษาธรรมะต่าง ๆ ในสิ่งที่ม้นขัดข้องในสิ่งที่ไม่โปร่งใส ก็ได้รับการ 
อธิบายธรรมะจากหลวงปูนั้นมา แนะน่าสั่งสอนญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ทางกรุงเทพฯ หลวงปูนั้น 
ท่านบอกผมว่า วิริยังค์เธอต้องไปสั่งสอนคนในกรุงเทพฯ เพราะว่าคนในกรุงเทพมีบุญมีวาสนายังมี 
อยู่เยอะ ผมก็รับอาสาตั้งแต่ครั้งกระนั้น เมื่อรับอาสาแล้ว จะไม่ท่าอะไรเลยม้นก็ไม่ถูกต้อง ก็เลย 
สร้างวัดชื้น สร้างหลักสูตรสมาธิชื้น เพื่อจะเป็นการเทิดทูนพระอาจารย์นั้น ภูริทัตโต ซึ่งผมมีความ 
เคารพนับถืออย่างสุดยอด ท่าไมถึงเรียกว่าสุดยอด เพราะมาพิจารณาทั้งจริยวัตร ตลอดจนกระทั้ง 
การเผยแพร่พระพุทธศาสนา การเจริญหมายความว่าท่าให้พระพุทธศาสนาเจริญชื้นมาได้อีกเยอะ 
ด้วยคำสอนของท่าน อย่างไรก็ตามในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาคุยกับท่านทั้งหลายว่า หลวงพ่อ 
ได้มีความสัมพันธ์มาตั้งแต่เจ้าคณมหารัชชม้งคลาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดลัมพันธวงศ์ ท่านบอกว่า 


ใหํไปช่วยสร้างโบสถ์ให้ที ที่สามย่านจังหวัดระยอง หลวงพ่อก็ร้บอาสาท่าน สร้างโบสถ์จนสำเร็จ 
แล้วก็มอบหมาย พอสร้างสำเร็จแล้ว ก็ไม่ได้เอา ไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่ครอง เมื่อสำเร็จแล้วก็โมทนา 
ทุกคนก็ยินดี แล้วก็ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็ท่าให้ผมมีความเข้าใจดีในเรื่อง 
พระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่นี้พยายามที่จะรักษาคุณงามความ 
ดีเอาไว้ เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาต่อไป เพราะการรักษาพระพุทธศาสนานั้น เรา 
เป็นศาสนทายาท เป็นผู้รับมรดกคำสอนของพระพุทธศาสนา ผมเองก็อยากจะมาดูว่า ให้เห็นว่า 
การรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนั้น อยู่ที่ตัวเราที่เราจะช่วยกันดำเนินการ ขอความสุข 
สวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลาย สวัสดี” 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. 

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) 
แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรม 
สนามหลวง 

วันที่ ๑๕กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

คณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในฐานะที่ท่านเจ้า 
ประคุณสมเด็จฯ เคยดำรงตำแหน่งประธานบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่มีคุณูปการมากมายต่อคณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันที่ ๑๗กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

คณะกรรมการบริหารคณะธรรมยุต เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย โดยมี พระเดช 
พระคุณ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) เลขาธิการคณะธรรมยุตเป็นประธาน พร้อมพระเถรานุเถระ 
ในคณะกรรมการบริหารคณะธรรมยุตร่วมบำเพ็ญกุศล 

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

คณะสงฆ์ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณล้มปันโน และคณะสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวาย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จมหาวีรวงศ์ 
(มานิต ถาวรมหาเถรป.ธ.๙) โดยมีหลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี 
เป็นประธาน 

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. 


มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศ 
ถวาย ในฐานะที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จเคยปฏิบตหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ในมูลนิธิฯ มาโดยตลอด 
ตำแหน่งสุดท้ายก่อนมรณภาพ เป็นอุปนายกรรมการมูลนิธิฯ 

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

กองทุนเพื่อพระลังฆาธิการกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธรรมยุต) บำเพ็ญกุศลอุทิศ 

ถวาย 

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

คณะสงฆ์จีนนิกาย น่าโดย พระเดชพระคุณ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะ 
ใหญ่จีนนิกาย วัดโพธิ้แมนคุณาราม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จัดบำเพ็ญกุศลตามพิธีทาง 
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน (พิธีกงเด็ก) น้อมอุทิศถวาย 

วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

คณะสงฆ์อน้มนิกาย ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก) อุทิศถวาย ด้วย 
สำนึกในพระคุณที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้อนุเคราะห์อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรในคณะสงฆ์ 
อน้มนิกายตลอดมา 

หลังจากพ้นกำหนดการบำเพ็ญกุศลฯ ครบ ๑๐๐ วันแล้ว คณะสงฆ์วัดลัมพันธวงศ์มีกำหนด 
บำเพ็ญกุศลฯ ในทุกวันเสาร์ และวันอื่น ๆ หากมีเจ้าภาพประสงค์มาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รอ 
กำหนดการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพต่อไป 

กำหนดการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ 

ในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นับเป็นพระ 
มหากรุณาธิคุณเป็นลันพันลันหาที่สุดมิได้ในการที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพ 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิด กาวโร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม และ เจ้าอาวาสวัดลัม 
พันธวงศาราม ตามหมายรับสั่งที่ ๗๖๐๑ และ ๗๖๐๒ สำนักพระราชวัง ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. 


วันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยารางกูร ทรงพระ 
กรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุ ณ ห้องบำเพ็ญกุศล อาคารพระอุโบสถ 
ชั้นที่ ๒ วัดส้มพันธวงศาวาม เขตส้มพันธวงศ์ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรม 
เทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูป สวดธรรมคาถา พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 

การแต่งกาย : แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๐.๐๐ น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยารางกูร ทรงพระ 
กรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน พระสงฆ์ ๑๐ รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน 
ถวายพรพระ แล้วรับพระราชทานฉัน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป บังสุกุล เชิญโกศศพขึ้นรถวอจตุรมุข จากห้องบำเพ็ญ 
กุศล อาคารพระอุโบสถชั้นที่ ๒ วัดล้มพันธวงศาราม เขตส้มพันธวงศ์ไปยังเมรุหลวงหน้า 
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพคิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หยุดรถเชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ 
แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน 

เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยารางกูร ทรงพระ 
กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน 
แทนพระองศ์ ในการพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(มานิด ถาวโร ป.ธ.๙) วัน 
อาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพคิริ 
นทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

การแต่งกาย : แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์ 

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยารางกูร โปรดพระราชทานผ้าไตร 
และภัตตาหารสามหาบ ในการเก็บอฐิ 

การแต่งกาย : แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ 

อนึ่ง ในการบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ คณะสงฆ์วัดล้มพันธวงศา 
รามพร้อมคิษยานุศิษย์ได้มีพิช้บำเพ็ญกุศลถวายเพลพระ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานโดย 
เสด็จพระราชกศล ตลอดทั้ง ๓ วัน 


ผูรวบรวม 

พระมหาสำรวย นาควโร ป.ธ.๗, ศน.บ. 

วัดสัมพันธวงศ์ วรวิหาร เขตสัมพ้นธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
สามเณรผู้เคยอยู่อุปัฏฐาก พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙ 
และลัทธิวิหาริกในเจ้าประคุณสมเด็จฯ 
ปรับปรุงล่าสุด ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 


หมายเหตุ 

เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อบันทึกไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดดังนั้น ข้อมูล 
ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ ยังไม่ใช่ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด ยังมีข้อมูลบางอย่างที่ยังต้องประมวลลง 
เพิ่มเติม 


